Andlegt 


Nálmasafn, 


orkt hefur 


Ólafur Indriðason, 


prestur að Kolfreyjustað. 


A 


Akureyri 1850, 


Í prentsmiðju Norður- og Austur - umdæmisliit, 
hjá H. Helgasyni, 


0 024 aðal Ta 


ir ni * 
þa 


Fyrir góðsamlega! uppörfan og tilstyrk herra byskups og 
riddara H. G. Thordersens ljst jeg fyrir fáum árum prenta 
dálítið bæna - og sálmakver, og veit jeg ekki betar en það 
hafi fengið gúðar viðtökur hjá löndum mínum. þetta dirf= 
ir mig til að láta nú einnig koma fyrir almennings sjónir 
sálmasafn, sem jeg hefi unnið að í nokkur ár, þegar mjer 
hafa gefizt tómstundir til, og eru Í það teknir sálmar þeit 
sem á bænakverinu eru. Jeg var að sönnu eitthvað farinn 
að byrja á þessu, þegar herra byskupinn vísíteraði hjer 
eystra árið 1850, en ekki með neinni alúð, og má einungis 
eigna það hans mannúðlegri uppörfan og tillögum, að jeg 
hefi haldið því fram, gefið því það snið, sem á því er, og 
borið mig að vanda það eptir megni. Enginn finnur, ef 
til vill, betur en jeg, hvað sálmum þessum er áfátt, ekki 
sízt í tilliti til kveðskapar og orðfæris; en þessum mis- 
smíðum, sem Jeg sje, er þú svo varið, að mjer hefur ekki 
fundizt jeg geta hjá þeim sneitt, án þess að fara þá á mis 
við tvennt annað, er jeg áleit meira Í varið, sem var: að 
hugsanin yrði sú sem nú er, og ekki óljósari, eða meira 
sundur slitin, og blærinn hinn sami. Flestir af sálmum 
þessum eru algjörlega frumkveðnir, nokkrir eru gamlir, 
teknir úr áður prentuðum Íslenzkum salmabókum, en flest- 
ir meir eða minna breyttir eða um steyptir, þó með allri 


þeirri hlffð við orðfæri og anda höfundanna, sem mjer faunst 
í 


skyldug ug múguleg; samír ern útlagðir, þó ekki sto marg- 
ir, að jeg geti eta gefi um að ábyrgjast að það sje alveg 
eða smásmaglega gjört; þeir era teknir úr svenskri sálma- 
bók. Að efnina til er þessu svo hagað, að það kemur við 
flest merkis atriði hins kristilega trúar- og siðalærdóms, eink- 
anlega þan, er annaðhvort hafa fremur orðið út undan eða 
eru meir á aðra vegu fram tekin í þeim sálmnm, er finnast 
í messusöngsbókinni; líka em þar fáeinir sálmar handa 
einstökn mönnnn, og við bentugleika. þessu er þannig 
fytir komið í þeirri meiningu að þetta litla safn gæti orð 
ið ekki óhentugt handkver unglinga og fleiri almýgamanna, 
stutt eitthvað að. glæða skilning þeirra á hinum einföldu 
sannindum kristindómsins, og gjöra þeim þan hugföst og 
hjartfólgin, serið má ske, ásamt messnsöngsbókinni, til 
brúkunar í heimahúsum bjá þeim er vildu, og geymt, ef til 
vildi, nokkra sálma, sem notandi fyndust til að taka iun Í 


hana, þegar hún yrði endurskoðuð, lagfærð. og aukin, 


ð. Indriðason. 


Efni sálimanna. 


1. Guðs vera: Rök fyrir því að guð er til; lær- 
dómar og huggan af því 1. 2. 3. Sálmur. Guðs 
fullkomlegleikar saman bornir við ófullkomlegleik 
mannsins 4.8. Lofsöngurog bæn til ins þríeina 
guts 5. 6. S 
2. Guðs eiginlegleikar: Almætti 7. 8. Al- 
vizka og alstaðar nálægð 8. S. Almætti, gæzka, 
miskunnsemi 9. S. Gærka 10.11.12.13.S. Sann- 
sögli og trúfesti 14. S. Rjettlæti 15. 8. 
3. Sköpunarverkið: Sköpun og ákvörðun 
mannsins 16. 17. 18. S. Lofgjörð skaparans 19. 
0. 
4. Endurlausnarinn og endurlausnin: Jesú 
nafn 22. S. Jesú velgjörningar 23. S. Elska og 
traust til Jesú 24.—26. 8. Fall mannsins og þörf 
á frelsaranuni 27.S. Koma frelsarans 28. 29.S. 
5. Jesú fæðing 30. 31. S. 
6. Jesú pína og dauði 32.—36. Jesú gröf 37. S. 
„Jesú upprisa 38.—41. S. 

8. Jesú uppstigning 42. S 
9. Ástgiafir heilags anda 43.— 46. 

10 Apturhvarf til guðs: Útvalningin 47. 8 
Guðs köllun til mannanna 48. 49. 8. Játning synd- 
anna 50. 51. S. Nauðsyn apturhvarfsins 52. S. 

11. Elska og traust til guðs: Elska 53. 54. $. 
Traust 55.— 57. S. Von og bæn um daglegt brauð 
58. S. Þolinmæði og undirgefni undir guðs vilja 
59.— 61. 

12. Skyldur við sjálfa oss og náungann: Auð- 
mýkt 62. S. Nægjusemi 63. S. Hreint hjarta 
65. S. Staðfesta í hinu góta 66 S. Rjett brúk- 


un tímans og gæða heimsins 67. S. Rjett brúk- 
un gletinnar 68. S. Skyldur hinna heilbrigðu 69. 
S. Rjett brúkuntungunnar 70.8. Rjettvísi, góð- 
girni 71. S. Ráðvendni, hreinskilni í viðskiptum 
12.S. Iójusemi 73.S. Meðaumkvan og góðgjörða- 
semi 74. 75. S. Friðsemi 76. S. Sáttgirni 77. S. 
Eindrægni 78. S. 

13. Jesú eptirbreytni 79. S. 

14. Guðsorð 80.—85. S. 

15. Bænin 85.—88S. Dagleg bæn 89 8. 

16. Skírnin 90. S. 

17. Kvöldmáltíðin 91.—92.  Handa altaris- 
börnum 93. S 

18. Fyrirbænir 94.—97. S. 

19. Sálmar til vissra tíma. a, Haustsálmur 
98. S. 6, Kvöldsálmar 99.—106. S. 

20. Barnabæn 107. S. 

21. Huggun hins blinda 108. S. 

22. Eptir sjúkdóm 109. 110. 8. 

23. Við vígslu presta eða innsetningu Í em- 
bætti 111. S. 

24. Dauðinn, eilífðin, dómurinn: Undirbúning- 
ur undir dauðann 112.— 11. S. Eptir börn 116. 
— 117. S. Við jarðarför góðra sálusorgara 118. 
S. Bæn um góðan afgang 119. S. Eptir ekta- 
maka 120. S.. Aðvörun gegn andvaraleysi 121. 
122, S. Dómurinn 123. S. Eilíft líf 124. S. 


í, Guðs vera. 


í. Sálmur. 
Lagið: Hver má Guð skynja hugur þig: 

1. Hátignarfulli herra þjer Hnígum til fóta all- 
ir vjer, Vort þig vegsamar hjarta. Eilífa dýrð 
og almátt þinn Öll oss kunngjörir veröldin Og 
himins hersveit bjarta. Dýrð sje, Dýrð sje Þþjer 
alvaldi um allar aldir Alheims drottinn, Algóði, 
vísi alheims drottinn! 

2. Sitt offur tendrar sólin þjer, þá sína helgu 
fram hún ber, Auðlegð af undra ljóma; Eins þinn 
náttvörður máninn mtr þig miklað, himna drott= 
inn! fær Um húmsins helgidóma. Dýrð þjer, Dýrð 
tjer Himins allur Herinn snjallur Himnafaðir, Á 
heimana nafn þitt þín hönd ritaði. 

3. Munnar lofsyngja þúsund þjer, þitt lof hver 
dagur öðrum tjer, Hver nótt greinir það hinni; 
Eldfjalla dunur, skruggan skjót, Skellibyljir og 
hafs umrót Ljóst hátign lýsa þinni. Önd sú, Er 
þú Blása vannst í brjóstið manns, Sá blær þíns 
anda, Í hæð sjer lyptir og lof þjer vandar. 

4. Í þjer, ó faðir! fagnar allt, þú fæðir, klæð- 
ir, verndar allt Með hægri hendi þinni; þú leiðir 


8 Guðs vera. 


stjörnu um bjarta braut, Býr veg og skýlir dals í 
laut Smáskepnu, maurnum minni. „Faðir, faðir“ ! 
Fuglar segja; Því einn þegja þá eg skyldi, Er 
daglega finn þína föður mildi. 

5. Hærra en flýgur hugsan skýr Heilögu þú 
í ljósi býr, Syndugra falinn sýnum; Hjer í dupt- 
inu höndin þín Handaverkin þó annast sín, Og 
bregóst ei börnum þínum. Fatir, Faðir! Son þinn 
góða Sendir þjóð og sannleiks anda, Öllum þinn 
faðm lít jeg opinn standa. 

6. Heilagar raustir hefja sig, Heilagan drott- 

inn kalla þig þín börn í anda einum. Heyr þau 
ó guð! þau hrópa" á þig, Helguð auðmjúk þjer 
gefa sig, Með trú og huga hreinum. Send. oss, 
Send oss Vizku og ráð, Svo vjer á láði veg þinn 
bæði Þekkjum og öðlumst þitt hjálpræði. 
1. Frá helgidóm þíns himins nú heilagri til vor 
ásján snú, Send frið og blessan blíða. þitt nafn= 
ið prísa viljum vjer Með veikum rómi á jörðu hjer 
En englasöng ásíðan. Dýrð sje, Dýrð sje þjer al- 
valdi Um allar aldir Albeims drattinn, Algóði, mikli 
alheims drottinn! 


2. Sálmur. 
Lagið: Greinir Jesús um græna trjeð. 
1. Vei þeim er segir: „enginn er Eilífur guð 
sem veit-og sjer“. Hvað yfrið myrk er öll hans 
leið, Hvað ógnarfull í lífi! og deyð! 


Guðs vera. 9 


2. Honum við heiminn halda bönd Hart fjötr- 
uðum með lífi og önd; Rósamt fær aldrei hjarta 
hann, Huggun í neyð ei öðlast kann. 

3. Hann veit ei hvílík unan er Í ást við guð 
að koma Sjer; Ög hjartað hans þó hrelli kíf, Ei 
hressir von um eilíft líf. 

4. Ó hvað vesæll er sjerhver sá, Sem þjer minn 
guð er vikinn frá! Hver getur virt af hjarta 
þann? Hver vill reiða sig upp á hann? 

5. þú hinn voldagi ef enginn ert Allsherjar 
suð, hver hefir þá gjört Hinn fagra víða verald- 
argeim? Hver viðheldur og stjórnar heim? 

6. Hver himin=ljósum lagði veg, Og lög þeim 
setti" órjúfanleg? Hver lífsins huldu bjó mjer braut, 
Mjer býtir gleði og líkn í þraut? 

7. Hver fjekk þau lög í hjörtun sett, Sem hik- 
laust bjóta: „gjörðu rjett, Allur veraldar vonzku= 
her þó vopni sig á móti þjer“! 

8. Hönd þína sje jeg, herra guð! Og heyri 
glöggt þín eilíf boð; Uppspretta lífsins er í þjer, 
í þjer lifum og hrærumst vjer. 

9. Öll hjörtu leita upp til þín, Andvörp þjer 
trottinn! flytja sín, þú hjartans von og huggan 
ein. Sem hvers manns þekkir tár og kvein. 

10. Öll veiztu faðir! andvörp mín, Allt hefur 
þú í hendi þín; Minn hjartans frið og hugar neyð 
Minn harm og kæti, líf og deyð. 

11. Allt það sem mönnum myrkt er nú Hinn 


10 Guðs tera. 


mikli guð vilt birta þú þá tímans rifnar tjaldið 
það, Sem tíma og eilífð skilur að. 


3. Sálmur. 
Lagið: Hver sem ljúfan guð lætar ráða. 

1. Ó guð! í þjer jeg er. og lifi, Og elska boð 
þín föðurleg; Án þín jeg minna' en ekkert hefi, 
Allsnægtir þegar hef jeg þig. Ef gleymi! eg þjer 
jeg gráta hlýt, Ef gegni! eg þjer jeg sælu nýt. 

2. Dásemd þíns guðdóms glöggt jeg skoða 
Geysan stormanna' og hafsins í, Almætti þitt mjer 
þruman boðar, Og þina gæzku döggin hlý. Ó 
guð! að þú ert ástvin minn Í þínum boðum ljóst 
jeg finn. 

3. Sú raust í brjósti! er ræðir mínu, Og rækja 
knýr mig helga dyggð, Sú líkn sem hjartans ljett- 
ir pínu, þá lemstrað er af mæðu og hryggð: 
Allt er það náðin einskær þín Ó guðl sem stund- 
ar velferð mín. 

4. Mín ró og friður hjartans hreini, þá heilög 
ræki eg boðin þín, Sú. blygðan sem jeg ber í 
leyni, þó brot ei nokkur viti mín: Rjettlætis þíns 
það röksemd er, Rjettláti guð! sem verk mín sjer. 

5. Nær heimsins gæði' eg hverful smái, Svo 
himna megi gæðum ná, Og synda fýsnir sigra nái 
Svo svig á mjer þær ekki fá: Það gefur mjer 
þín guðdóms hönd, Sem greiðir af mjer synda= 
bönd. 


Guðs vera. lL 


6. Svo finn jeg að þú guð minn góði Ert gæzku- 
ríkur faðir mjer, Og raustu þína heyri í hljóði, 
Að heiti þetta geðjist þjer. Ó guð! á öllu skært 
þú skín, En skærast þó á hjarta mín. 


4. Sálmur“. 
Lagið: Ó drottinn kær! hvað! veiztu *vell 

1. Eilífur faðir allra vor, Er himin skópst og 
jörð, Hvernig má jeg hafa til þor Að hefja við 
þig orð Jeg sem að dupt og aská er? Eins og 
gras- stráið fyrir þjer, Sem  veðrin hröktu hörð. 

2. þú ert einn guð og þekkir vel það jeg er 
aum mannkind, Heilagur einn í Ísrael, En jeg 
vafinn Í synd; þínum er bert fyri? aúgum allt 
Undirdjúp, himnar, láð gjörvallt, en mín eru 
augu blind. 4 

3. Eitt ljós ert þú það enginn sjór Augunumi 
skilningsins: Daatdleg eru myrkur í mjér Mest þó 
ránglætisins; þú mátt og megnar allt hvað er, 
Eins og þú bítur strax það sker, Jeg blygðast 
máttar míns. 

4. þú guð ert ándi einka hreinn, Eilífan játum 
vjer, Yfirdómara átt ei neinn, Allt verður lúta 
þjer. Jeg má reiknast sem maðkur í mold. Mitt 
syndum spillta blóð og hold Dauðann á baki ber. 

5. þín dýrð og fegurð drottinn minn Dásamleg 
næsta er; Hásæti þitt er himininn Hauðrið þín 


12 Gnða tera, 


fótaskör. Svo er þín tign óteljanleg, Tjáð fær ei 
mælskan veraldleg Nje æðstur engla her. 

6. En jeg er drottinn! aumur þjón, Er þína 
styggði lund, Skuldugur fyrir sjálfs þíns sjón Synd= 
anna ótal pund. Sem villtur sauður orðinn er, Ó 
herra! leita þú að mjer, Og leið mig á þinn fund. 

1. Hvert skal jeg flýja fyrir þjer Og finna 
samastað, þar sem þitt veldi ekki er: Ómögu- 
legt er það. Allt er þjer drottinn opinbert, Eins 
það jeg hef í leyndum gjört, þeim kemur efnum að. 

8. Viljir þú ganga í dýran dóm, Drottinn! hvað 
er jeg þá? Tungan loðir við tregan góm, Til 
kann ei andsvar fá. — Samvizkan tjáir mín það 
mjer, Jeg megna' ei standast fyrir þjer, En falla 
flatur má. 

9. Af því nú guð minn elsku-kær Eg bið af 
hjarta þig: Minn anda kraminn endurnær, Út rek 
ei herra! mig; Minnsta heldur á miskunn þín, Mjer 
þitt föðurlegt hjarta sýn, Og geym frá glæpastig. 

10. þú hefur sjálfur sagt það víst — þitt særi' 
ei bregðast má — Að hjarta þitt ei hefði lyst 
Herra nje þóknun á Sálartjóninu syndarans, Sæir 
með gleði betrun hans, Svo mætti miskunn fá. 

11. Heitin þín drottinn hugga bezt Hrellda sam- 
vizku mín, Af því þú koma aldrei ljezt Erindis- 
laust til þín iðrandi sálar andvarp heitt; Öllum 
fær Jesús líkn þeim veitt, Er hata syndir sín. 

12. þjer er það kunnugt góði guð, Jeg girnist 


Guðs vera. 13 


þína náð, Í mjer þú skapa auðmjúkt geð, Og gef 
mjer stöðugt ráð. Endurnýja svo allan mig, Að 
jeg meðtekið fái þig, Og þína öðlazt náð. 

13. Efl mig, ó guð! í elskir þín, Innlífa sjálf= 
um þjer; Vert þú í hug og hjarta mín, Hvar sem 
jeg er og fer. Vertu mjer Jesús! vegur og líf, 
Við voða og freistni bezt mjer hlíf, Og öllu 
vondu ver. 

14. þú þekkir innra allan mig, Ei dylst jeg 
fyrir þjer; Ekkert girnist jeg utan þig, Einn þú 
fullnægir mjer; Hugsa þarf ei um himin nje jörð, 
Hjegóma lyst, nje þeirra dýrð, Sá þig hefur með sjer. 


6. Sálmur. 
Lagið: Heiður sje gaði himnum á. 


1. Eilífi drottinn! upp til þín Auðmjúk vor 
hjörtu snúa, Enn í dag náð þín yfir oss skín, Á 
þig vjer skulum trúa ; heimsins skapari herra' og 
guð Heldur með dásemd öllu við, Stjórnar, vernd= 
ar, stýrir, blessar! 

2. Ó guð vor faðir! allir hjer Ásjónu fyrir þinni 
Með bæn og lofgjörð birtumst vjer, Bljúgir í huga? 
og sinni. Heitri þig faðir! himin og jörð, þjer 
hæfir eilíf þakkargjörð, Lífs og gæzku og frið= 
ar faðir! 

3. Ó Jesús! þú sem allra neyð Einn barst og 
líkn oss greiðir; Keyptir oss líf með krossins deyð, 
Með kenning þinni oss leiðir; Auðmjúkri lofgjörð 


14 Gúðs tera. 


offrum vjer, Ó vor frelsari! og drottinn! þjer; Önd 
og líf þjer gefum glaðir. 

4. Eilífi guð! lát anda þinn. Í eining við þig 
oss leiða, Himneskán frið og sannleik sinn Í sálu 
vorri" útbreiða. Lát vora dýrkun þóknast þjer, 
þína blessun, sem grunnlaus er, Leggðu faðir! 
yfir oss alla. 


G. Sálmur“. 

Með sínu lagi: Guð vor faðir vertu oss hjá. 
Heilög þrenning! vertu oss hjá, Og við for- 
dæmingu vara; leystu oss öllum löstum frá, Lát 
vel af heimi fara; Gegn öllu illu oss hjálpa“ og 
hlíf, Hald oss við trúna fasta, Til þín lát þú oss 
þyrsta, þjer af hug öllum treysta. Á oss eign 
þína ætíð sjá, Og allar heimsins þjóðir Vjer biðj- 
am líkn þín leiði, Og lífsins veg þeim greiði. 

Amen, amen það sje já, Samsyngjum halelujá. 


*) Athngas: þetta vers má og syngja ef vill þrívegis eins 
og siður var eptir grallaranum með þessum hætti : 
Guð vor faðir! vertn oss hjá 
Jesús Kristur! vertu oss hjá. 
Heilagur andi! vertu uss hjá. 


2. Guðs eiginlegleikar., 


7. Sálmur. 
Lagið: Óvinnanleg borg er vor guð. 

1. Allsberjar drottinn! dýrð sje þjer, Dásemd 
allt. þinni hrósi; Frá hástól þínum, er himininn 
ber, Huldum eilífu ljósi Um veldið endalaust þinn 
armur nær og raust; Af þinni ógna dýrð þín 
aldrei full útskýrð Sjest þó og þekkist mildi. 

2. Þegar þitt guðóms öflugt orð Almáttki herra 
býður, Strax myndast himnar, höf og storð, Og 
hnattaskarinn fríður. Öll skepnan deyr og dvín, 
Drottinn! við bending þín, Himnarnir hverfa þá, 
Hnettir í loga stá, Og allt að engu. verður. 

3. Náttúrunnar þú brátt fær breytt Boði, nær 
þjer svo hagar; Oss er hún lög, en aldrei neitt 
Áformi þínu hún bagar. Öll flýja öflin þver, Ör- 
magna fyrir þjer, Þín frjálsa föðurhönd, Frí við alls 
konar bönd, Heimanna stjórnar högum. 

4, Með valdi og svikum vonzkan þá Vill rjetti' 
og sannleik halla, þú beinir henni' á braut, hvar 
sá Bylgju varð ofsinn falla. Nær börn þín hræð- 
ast hjer Háskann, sem að þeim ber, þín máttar 
hulin hönd Hrekur burt neyð og grönd, Nýtt logn 
og sólskin sendir. 

5. Himneski faðir! hjálpa mjer, Svo heitt þig 
elska kunni, Og heiðri þig og hlýði þjer Af hjart- 


18 Guðs eiginlegleikar. 


ans innsta grunni. Ást þína unn mjer sjá Eins 
glöggt og sólu þá, Sem skín hvern morgun mjer, Mitt 
glaður svo hjá þjer Skjól hafi? í hvers kyns raunum, 


S. Sálmur. 
Lagið: Nú bið jeg guð þú náðir mig. 

1. Ósýnileg og heilög hönd Um heimsins ræð- 
ur gjörvöll lönd, Augu, sem dúr kom aldrei á, 
AÐ öllum hlutum sólskær gá; Svo rambyggt vígi 
ekkert er, Að ei sú hönd þar nái þjer; það ógna 
myrkur aldrei var, Að augu þessi? ei sjái þar. 

2. Hvert sem þú fer, og hvert þú flýr, Herrann 
þinn guð þar fyrir býr. Hygg að hvort ei er 
helgur þá Hver blettur sem þú stendur á? Al- 
staðar nærri er þjer hann, Sem í þitt hjarta rita 
vann Lög sín og orð, og fól þar frið, Ef fróm- 
lynt stundar lífernið. 

3. Ef guts þú brýtur boðin há, Í brjóst þitt 
inn hans þrumur ná; Hann er dómari! og drott= 
inn þinn, Dómstól þig kallar fyrir sinn; Hans 
vitni ei þú hrakið fær,: Hann man lengra! en 
hvað skeði" í gær; Við hann að þræta ónýtt er, Al- 
staðar því hann fylgdi þjer. 

4. þó hræsni, lærð og hrekkja-smíð' þú hulið 
fáir langa tíð, Syndari! fyrir sjónum manns, Ei 
sjónum dulizt fær þú hans; Illskunnar vefur all- 
ur þinn Er honum ljós sem dagurinn. Eitt sinn 
hann gjörir opinbert Allt það sem var íleynum gjört. 


Gnés eiginlegleikar. 17 


6. Þú, sem í hljóði þrautir ber, þitt vitni líka 
drottinn er; Fjarlæg er ei hans hjálparhönd, Hugg- 
astu við það særða önd!  Sannleiks vinur, sem 
gjörir gott, En gleymist, eða líður spott, Minnst 
þess: að drottinn alvís er, Og eitt. sinn. greiðir 
launin þjer. 

7. Háleit og rík er huggunar Sá hugsan „guð 
er alstaðar“, Ei að eins þar sem þrumanfer, Og 
þar sem blikar stjarna her; Hann og í myrkri 
hlífð er mín, Hann gleður mig þá dagurinn skín, 
Já í öllu sem er og sker Æ hans guðdómur birt- 
ist mjer. 

8. Ó guð! mín unan eilífleg, Í þjer hrærist 
og lifi jeg; þín bimnesk föðurhöndin mig Um 
heimsins leiðir myrkva stig; Í henni? eg hvíldog 
umsjón hef Örendur nær í jörðu sef, Ungz blítt 
þú vekur aptur mig, Unnir að sjá og lofa þig. 


9. Sálmur. 
Lagið: Sá ljósi: dagur liðinn er. 

1. þú heilagi Þjer hefja skal Mitt hjárta þakk- 
argjörð, sem háan byggir himnasal, Og herrann 
ert á jörð. Heiður sje guði" í himnaríki! 

2. þú brunnur gæzku allrar ert, Alveldis-tign- 
in há. Öll líkn og mildi, leynt og bert, Allt líf 
þjer streymir frá. Heiður sje guði í himnaríki. 

3. Hvað er það gott í öllum heim, Er öðlazt 


18 Guðs eiginlegleikar. 


lýðir fá, Sem gæzka þín ei gefi þeim, Ó guð vor 
himnum á? Heiður sje guði í himnaríki! 

4, Hver festing mynda fagra vann, Og fríðan 
stjarna her? Hver dögg á foldu dreipa kann, 
Svo dýran ávöxt ber? Þú, herra guð í himnaríki! 

5. Hver stýrir frosti, stormum, snjó, Stillir svo 
vinni? ei mein? Hver klæti, skýli, björg oss bjó, 
og blessar í hverri grein? þú, herra guð í himnaríki. 

6. Hver gaf oss líf, enn lífsins grand lægir á 
alla hlið? Vort verjulaust hver verndar land, Og 
veitir hinn gullna frið? þú, herra guð í himnaríki ! 

7. Já, drottinn drottinn! þú ert það, Sem þetta 
gjörir einn, Sem blessar, hlífir, hjúkrar að, Svo 
háski! ei grandar neinn. Heiður sje guði'í himnaríki ! 
8. þú hefur vorri fæðing frá Oss faðir verið 
trúr; þú stendur oss í öllu hjá, Og ert vor hlífð- 
armúr. Heiður sje guti! í himnaríki. 

9. Þú hegnir brota mildi með — þjer mildi er 
kær og sátt —; Og þeim sem betrast brotin skeð 
AÐ blessan gjörir þrátt. Heiður sje guði! í 
himnaríki ! 

10. þú hlýtir fús vor andvörp á, Ef auðmjúkt 
hjartað er, Og oss af gæzku gefur þá, Hvað gagna 
bezt þú sjer. Heiður sje guði? í himnaríki! 

11. þú aumingjanna telur tár, Og tekur í geymslu 
þín, Og enginn dropinn er svo smár, Að á hon- 
um missir sýn. Heitur sje guði í himnaríki. 

12. þú bætir heimsins blóma rýrð Með betri 


Guðs eiginlegleikar. 19 


auð hjá þjer; Og hefur oss í himna dýrð, Nær 
hjervist fallvölt þver. Heiður sje guði í himnaríki, 
13. Svo vert með góðu geði þá, Og gleð þig 
andi minn! því sjálfur guð, sem alls vald á, Er 
ástarfaðir þinn. Heiður sje guði" í himnaríki. 
14. Ef eitthvert böl þjer ama kann, það ei 
þig sigra látt: því áhyggjunni upp á. hann þú 
óhult varpa mátt. Heitur sje guði? í himnaríki! 
15. Sjá! fyrir þjer frá æsku önn Hann ól af 
mildi sín. Hvað margri rauna' og háskahrönn Hann 
hratt af vegi þín! Heiður sje guði! í himnaríki! 
16. Og aldrei drottni yfirsjást Í athöfn stjórn= 
ar má. Nei, öll hans verk, það aldrei brást, þau 
enda góðan fá. Heiður sje guði? í himnaríki. 
17. Í hans jeg glaður hönd mig fel, Og hann 
að ráða bið; þá skal mjer ætíð vegna vel, Ei 
vanta sálarfrið. Heiður sje guði í himnaríki! 


10. Sálmur *. 
a Með sínu lagi. 

1. Rís upp mín sál. og bregð nú blundi, Byrja 
lofgjörðar nýjan söng; Með þakklæti á allar lund- 
ir Inn þjer í himna hætir þreng. TFastlega kný 
þá fögru borg, Fjarlæg á meðan heimsins sorg. 

2. Til himna vil jeg hjartans feginn Hefjast 
jarðnesku sinni frá; Heimili mitt á himnum segi, 
Hvert meðan lifi gjöri að þrá; þúsundfalt lof og 
þökkin dýr Þþjer sje guð sem í hætum býr! 


20 Guðs eiginlegleikar. 


si guð mín þökk af þíðri lundu þrengir sjer 
inn í himna slot. Eg prísa þig af aliri öndu Auð- 
mjúkur fyrir sjerhvað gott, Sem þú hefur mjer 
tjáð og tjer Til þeirrar stundar nú sem. er. 

4. Frá vöggunni þó vildi eg framan Velgjörð- 
um þínum skýra frá. - Hjálpi mjer guð! þær hrúg- 
ast saman, Hjer má ei koma tölu á.  Fyr en að 
sólu sá jeg hjer Sinnt hefur þú og líknað mjer. 

5. Áður en mjer kam orð á túngu Umsjón míns 
guðs þó: með mjer var. þá lítill var jeg enn og 
ungur Og ofurlitla skynsemd bar, Hann „Faðir 
vori“. mínu með Mjer sig ástríkur kynna rjeð. 

6. Strax sem mig aldur. yfir færðist Hans orða. 
ljós mjer glæddist hjá; Hans andi trúna hjá mjer 
nærði, „Og huggun ljet mig af því fá, Nær að 
mjer þrengdi: einhver raun, Upp til míns guðs að 
kvaka' á laun. 

7. Minn guð! þú frá mjer vannst ei víkja Á 
vegi lí“s þeim farinn er. Já þó mig nái syndin 
svíkja, Samt hyggur auga þitt að mjer. Ognær 
jegtil þín fallinn flý, þitt föðurhjarta gleðst af því. 

8. Sá dagur líður ei til enda Að ekki glöggt 
jeg megi sjá, Hvernig sem blaðið vill sjer venda, 
Og verða hvikul lukkan má, Að þín föðurleg ást 
og náð Yfirgnæfir allt mannlegt ráð. 

9. Ó. drottinn! þjer jeg þakkir segi, þú sem' 
af gæzku leiðir mig, Og heldur mjer. á himna- 


Gnðs eiginlegleikat. 1 


vegi Svo hjálpsamlega í nánd við þig, Að í hæð- 
inni eg fæ sjeð Ástríki þitt og föðurgeð. 

10. Ekkert, minn guð! jeg armað hefi Én ást- 
arþökk af hjartans rann; þó líf og sálu þjer jeg 
gefi, þetta svo lítt jeg efna kann. Elskufullt þetta 
áform mitt Ekki forsmái veldið þitt. 


11. Gálmur. 


Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráð 


ca, 


1. Guð vor fabir á himnahæðum Heiður, vegsemd 
og lof sje þjer! Hver fær skynjað þá gnétt af gæð- 
um, Góðgirni' og miskunn þín oss ljer? Hvað 
stundu þízgjum einni á Enginn dauðlegur telja má. 

2. þó yfir allt sú gæzka gnæfir, Gafst oss að 
föður sjállan þig; Já allt vort böl og sútir svæl- 
ir Sú náð og mildi föðurleg. Blessaður sje vor 
bróðir sá, þann boðskap flutti jörðu á. 

3. þín föður-raustin dag frá degi Drottinn! 
svo hljómar skært og blítt: Mín góðu börn! mjer 
gleymið eigi, Geymið mín orð, og rækið títt; 
Hlýðnin við mig hún lífið ljer, Leitin til dauð= 
ans syndin er. 

4, Þitt orð í voru helga hjarta Heilagi faðir! 
æ og nú; Ávexti þess lát á oss skarta, Oss alla 
styrk og blessa þú; Lát oss þjer helga líf og önd, 
Leið oss við þína föðurhönd. ÁR 


22 Gnðs eiginlegleikar. 


12. Sálmur. 
Lagið: Guð miskunni nú öllnm oss. 

1. Heiðrum guð föður himnum á Hjartans fögn- 
uði meður; Prísum hans miklu miskunn þá, Með 
hverri oss hann gleður. Já, mikla vernd og mikla 
náð þú mildi guð oss sýnir; Hátt lofað sje þitt 
hjálpar ráð Og helgir vegir þínir, og gæzkan allt 
sem krýnir. 

2. Unn oss með lotning æ sem ber, Í eining, 
friði og nálum, Að dýrka þig og þjóna þjer: 
Þjer, sem mikill í ráðum Og voldugur í athöfn 
ert, Eilíf sje vegsemd framin; Æ guð og faðir 
vor þú vert Voldugi drottinn! amen! Þjer sjé 
dýrð. . Amen, amen! 


13. Sálmur. 
Lagið: Einn Guð þjer allir prísið. 

1. Þþakkið, þakkið þjer drottni, því hann svo 
góður er, Hans aldrei hrósan þrotni, Hans mis- 
kunn eilíf er; Sanni það sjerhver þjóð: Allir, 
sem elska drottinn Eilífan beri vottinn, Eilíf er 
gæzka' hans góð. 

2. Gott er á guð að treysta. Hvað gildir mann- 
leg stoð? Já eitt er æ hið bezta: Öruggt að vona 
á guð; Hann einn er hjálparinn! Óvini alla hrek- 
ur, Að. sjer gutrækna tekur, Og sendir sigurinn. 

3. Hann er vort hæsta góða, Huggan og styrk- 
urinn, Hann er hjálprætið þjóta, Heilagur guð 


Guðs eiginlegleikar. 23 


drottinn. Um gjörvöll lífsins lönd, Í köldu dauð- 
ans djúpi, Dimmunnar sveiptu hjúpi, Hans drottn- 
ar dýrðleg hönd: 

4. þetta er dýrðar dagur, Drottinn vor gaf oss 
hann, Góður, frábær og fagur, Fagni því sjer- 
hver mann. Ó herra hjálpa þú!  Ælát oss heill- 
um balda; Hjá oss um aldir alda Í náð og bless- 
an bú! 


14. Sálmur. 
Lagið: Hjartað, þankar, hugur; sinni. 

1. Lifandi guð.og ljóssins drottinn, Í ljósi skæru' 
er hulinn býr, Um þitt sannleiks valdið vottinn 
Voldugan bera lög þín dýr. Sannleik fylgir sjálf- 
ur þú, Sannleiks veran góð og trú.. Vald þíns 
helga sannleiks sanna Samvizkan og hjörtu manna. 

2. þína sannleiks hótan hörðu Hræðást verður 
Sjerhver mann. þú ert herra' á himni og jörðu, 
Hvergi neinn þjer felast kann. Boðið þegar brýt 
jeg þitt, Brjóstið kalda titrar mitt Fyrir sann- 
leiks þrumu þinni þar sem hulin dunar inni. 

8. Raust þíns sannleiks líknsöm. líður Lifandi 
guð! um hjartað mitt, Mjer þá föllnum blítt. þú 
býtur Blessað föðurskautið þitt. Fyrirheitin fög- 
ur þín Fögnuð kveikja! í brjósti mín, Og særða 
láta sálu finna Sannleiks kraptinn orða þinna. 

4. Allt hvað kunngjört oss þú hefur Eilífan 
sannleik finnum vjer. Styrkur sá. þitt guðsorð 


94 Gués eiginlegleikar. 


gefur Glöggvast vitnið æ því ber. Lífsins orðið 
"láttu þitt Lífga' og verma hjartað mitt, Svo eg 
megi sífellt finna Sannleiks kraptinn orða þinna. 

5. Sannleikinn er. sannhelg skylda, Sannleiks- 
guð! er höndin þín Rita vann og gjörði gilda 
Með guðdómsafli' í hjarta mín. Ó að ekkert megri 
rað má Mjer úr brjósti kröfu þá: Sannleik tala, 
sannleik hlýða, Sannleiks undir merki strfta. 

6. Hver ein girnd og hugsan líka, Hversu lítil 
sem hún er, Sannleik frá er vill burt víkja, Villu 
og glæpi með sjer ber; Ósannindin hætt og hál 
Himnafriðnum ræna sál. En' guði! að:trúa, guði 
að hlýða Gefur hjartans rósemd blíta. 

6. Í grunn skal fyrri himininn hái Hrapa' og 
jarðarknötturinn En af þínum orðum nái Eitt að 
bregðast drottinn minn. þau eru eilíf eins og þú, 
Óbreytanleg, sönn og trú. Sjálfum þjer þú sízt 
fær neitað, Hinn sanni skaltu! um eilífð heita. 


15. Sálmur“. 
Lagið: Mjög árla uppi vóru. 

1. þú herrann herskaranna, Sem hæðum bygg- 
ir á, Ósvífni og illsku manna Ei láttu sigur 
fá. Nær villtu vald þitt sýna, Svo vonzkan gjör= 
ist hljóð, Og hátign hæta þína Svo hætti guð= 
laus þjóð? 


*; Sbr. 94 Davíð ssálin. 


Guðs eiginlegleikar. 25 


2. Snörur þeir ótal egna, Einföldum búa mein, 
Ekknanna grát ei gegna, Gleðjast við aumra kvein; 
Þeir spara ei hroka og hrekki, Hælast með sjálf- 
um sjer, Og segja': „hann sjer það ekki, Sem uppi" 
á himnum er“. 

3.- Ætlið þjer ei hann sjái, Sem augað skapa 
vann, Og heyrt sá ekki fái, Sem eyrað planta“ 
kann? Hann sjer og heyrir bæði, Hans hegning 
fellur stríð, sem stormsins óvænt æði, Yfir rang- 
snúinn lýð. 

4. Þú, herral hvað sem gjörir, Helgur og rjett- 
vís ert; Huggunin vor það veri, þá vonzkan mein 
fær gjört. Sannleika' og rjett um síðir þúsigri 
lætur ná; Sá þjer af hjarta hlýðir, Heiður og laun 
fær þá. 

5. Gegn öllu vonzku valdi, Styrk, vörn og skjöld- 
ur er Vor guð um allar aldir, Á hann því treyst- 
um vjer. Í hættu og hvers kyns vanda Hann 
gefur styrk og ráð; Hrelldan og hræddan anda 
Hressir með sinni náð. 

6. það skulum aldrei efa, þótt óvænt þyki! um 
hríð, að sigur guð mun gefa Góðu málefni um 
síð. Vort athvarf, hjálp og hreysti Er bann í lífi 
og deyð; Heill sje þeim honum treysti, Hans 
hjálpar þolinn beið. 


26 


3. Sköpunarverkið. 


16. Sálmur. 
Lagið: Til þín, heilagi herra guð! * 

1. Þú lífsins faðir lífið mjer Ljenað í fyrstu 
hefur; Allt hvað mjer gagn og unan ljer Ást þín og 
náð! mjer gefur. Já dupt og aska eg þó sje, Allt 
gott þú lætur mjer í tje, Almættis undrum vefur. 

2. Guð minn! þú anda gafst mjer þann, Er 
guðdóms mynd ber þína, Á jörðu fundið fær ei hann 
Fullnaðar unan sína; Hann á og þráir æðri byggð, 
Hvar algjör vizka finnst og dyggð, Og líf sem 
aldrei dvínar. 

8. Fagran þú líkam fjekkst mjer ljeð, Furðu- 
verk þinna handa, Reglu og blóma búinn með Bú- 
stað svo háleits anda. Eyrað mitt heyra'og augað 
sjá þín ótal dýrðar verkin má, Túngan þjer veg- 
semd vanda. 

4. Lofaður vertu', er líf gafst mjer, Lífsins guð. 
allsvaldandi! Hjálpa mjer svo til heiðurs þjer 
Hverja lífs athöfn vandi, Unz öllum böndum fríuð 
frá Mín frelsuð önd þig skoða má Og dýrka lífs 
á landi. 


17. Sálmur, 
Lagið: Jesú Kristi þig kalla' eg á. 


1. Er eg ei meira, ó minn guð! En ormur í 


Sköpunarverkið. 27 


foldar skauti? Lífsnautnin ein mjer ákvörðuð, 
Æfinnar gleði og þrautir? — Ól nær sjer lyptir 
upp til þín Önd mín, á vængjum hugar, Er bönd 
ei buga, Fullsælu von mjer fegri skín Frá hin- 
um almáttuga. 

2. Náð þína, vizku' og veldis mátt Vallarins 
blómstur innir; Stjarnanna dýrð um dökkva nátt, 
drottinn! þitt nafn mjer kynnir. Já þúsund rödd- í 
um veröld víð Víðfrægir þig og segir: Um eilífð 
eigi þín forsjón, speki og blessan blíð Bregðast 
nje þrjóta megi. 

3. Sælu takmarki sínu hjer Sál mín þó ekki 
náir, Hún leitar þess sem æðra er, Æðri sæld 
jafnan þráir; Menntast hún hjer og æfast á, Að 
eins um stund hjer gistir, Svo sælli vistir Hæfi- 
leg verði á himni að fá Hjá drottni Jesú Kristi. 

4. Herra! þín raust í hjarta mjer Heilög til 
kynna gefur Hvað rjettvíst er og þakknæmt þjer, 
Og þú hvers af mjer krefur. Æl styrk mig henni 
hvert eitt sinn Hlýóni og lotning sýna, Og tryggð 
ci týna Við þig, svo fái! eg faðir minn Fulltreyst 
á miskunn þína. 

5. Rósamur geng jeg guð minn! þá Gegn lífs- 
ins huldum dögum, Ekkert mjer vinna mein því 
má, Mínum þú stjórnar högum ; Öruggur, þegar 
æfin þver, Í þínar föðurhendur Sál mína sendi. 
Jeg veit af þinni ætt hún er, Aptur til þín hún 


vendir, 
a: 


28 Sköpunarverkið. 


IS. Sálmur. 
Lagið: Faðir vor, sem á himnum ert. 

2: Kenn þú mjer, drottinn mildi minn! AS meta 
og virða kærleik þinn. þú gafst af líknsemd 
lífið mjer, Já líf sem ekki dauðlegt er, Og lífs 
von þessa ljezt mig fá, Svo lífsins stefnu skyldi 
jeg sjá. 

2. það allt þín gæzka, líf sem ljær, Með lífs 
þú mettað unan fær; Hver skepna finnur sæla 
sig, Og sælu drykkjuð prísar þig, Og neytir glöð 
þeim auti af, þitt örlæti sem henni gaf. 

3. Þann vitnisburð þín. hefur hönd, Ó herra! 
í minni ritað önd: Að takmark þó, sem æðra 
er, þín áskapt hafi gæzka mjer En auga skynja 
mitt hjer má Og mörkin tímans yfir ná. 

4. Með gáfu þeirri, er gott fær sjeð Og greint 
frá illu skynsemd: með, þá velgjörð náð þín veitt 
mjer ljet, af vilja frjálsum að jeg get þær dyggð- 
ir æft, sem þóknast þjer, Ef þakklátt hjarta fram 
þær ber. 

5. Sú meðsköpt þörf, sem eg hef á Af öðrum 
mönnum styrk að fá, Hún áminning er augljós 
þín: Að elski? jeg þá sem bræður mín, Og skuld 
það sje við þig og þá, Sem þeim til gagns jeg 
vinna má. 

6. Nær gleti og lán þú gefur mjer, Mjer gleðja 
og styrkja aðra ber; Nær líkn þjer finn og hugg- 
an hjá, Jeg hrelldum líkna og svala á, Og breisk- 


Sköpunarverkið. 29 


um veita björg og áð, Nær ber mig þín á hönd- 
um náð. 

7. þú gafst mjer hjarta góðvikið, Svo grát hins 
auma klökkni við, Og hagkvæmlegar hendur tvær, 
Svo hjálpar þurfum rjettii eg þær, Og til þess 
gafstu málið mjer, Að mál þess túlki, er saklaus er. 

8. Heilög er skylda? og margföld mín, því margt 
mjer veitti gæzkan þín, Ó guð! en veikter megn- 
ið mitt, Ef mjer þú lið ei veitir þitt. Með þínum 
styrk jeg vinna vil. þau verk, er mig þú skaptir til. 


19. Sálmur“. 
Lagið: Heiðrum 'vjer guð af hug og sál. 

1. Þig, herra! sálin heitri mín; Hvað vegsam- 
leg er dýrðin þín, Og fegurð ljóssins frábærleg, 
„Er fati líkt þú skrýðir þig. það: skín af þínum 
skrúðafald, Skaparinn dýri! ó þitt vald: Himin 
út þandir þú sem tjald! 

2. þín máttarhönd, sem háan rann, Hvelfingu 
loptsins, mynda vann, Að vagni skýin velur þjer, 
Á vængjum storma' um loptið fer. Eins eru vind- 
ar englar þín Ög elding sú með leiptri skín; Hún 
hlýðir þjer sem herra sín. 

3, Hver grundvöll jarðar gjöra. vann, Svo 
ganga úr skorðum aldrei kann? Með hafi hún eitt 
sinn hulin var, Svo hærra? en fjöllin vatnið bar. 


*) Sbr. 104. Davíðsálm. 


30 'Sköpunarverkið. 


Guð! fyrir þinni þrumu-raust þegar í felur vatn- 
ið skauzt, Fjall og dalur úr bylgjum brauzt. 

4, þú hefur vegu vötnum sett, Svo víki" ei yf- 
ir takmörk rjett, Og hnött vorn aldrei hjer eptir 
Þau hylji, svo sem gjörðu fyr. þú lætur spretta 
lækjum í Lifandi vötnin fersk og ný, Ei skepnur 
svölun skortir því. 

5. þú hætum vökvar fjöllin frá, Og fögrum 
landið mettast þá Ávöxtum þeirra verka af, Er 
veldis hönd þín örlát gaf; þá sprettur gras, er 
fóðrar fje, Og fæðslan mönnum leggst í tje, Svo 
næg af jörðu saðning sje. 

6. þú tunglið, drottinn! til þess bjóst, Að tíma- 
skil það kenndi ljóst, Og sólu vora á sama hátt, 
Er sífellt myndar dag og nátt; Hún sezt, og ró 
oss rennur þá; Hún rís, og hressir upp menn stá, 
Og allan daginn iðjað fá, 

7. En hafið mikla þetta þá, þar skipin ganga 
stór og smál það grúa skepna! er albyggt af, 
þitt almætti sem lífið gaf. þær allar vona upp 
á þig, Að alvöld hönd þín föðurleg Í tíma muni 
metta sig. 

8. Ó drottinn! hvað þín eru verk Svo undra- 
mikil, góð og merk, Af þinnar gæzku auðlegð er 
öll jörðin full, það skynjum vjer. Um eilífð vari 
vegsemd þín, Við þig gleður sig öndin mín, þín 
dýrð af öllu skært fram skín. 


Sköpnnarverkið. 81 


20 Sálmur. 
Lagið: Tunga mín af hjarta hljóði. 

1. Ó hvað mörg og mikil gæði Mönnum Drott- 
inn! veitir þú! Sköpun vor og viðhald bæti Votta 
hve þín gæzkan trú Að oss lýtur; Lækjum flýt- 
ur Lífsuppspretta til vor sú. 

2. Þþíns-vjer erum guðdóms gneistar, Gæddir 
lífi anda þíns; Hugur vor því fljúga freistar Föð- 
ur til í hæðir síns. Ó þá stærstu Heill og hæstu: 
Höfund lífs jeg þekki míns! 

3. þú vor guð ert allt í öllu; Eilíf gæzka og 
máttur þinn Um djúpin, grund og himna - höllu 
Helgan spilar lofstír sinn. —Skepnan dansar Öll 
og ansar:)Ó „bú mikli Drottinn minn!“ 

4. Unn mjer faðir! ávalt hlýða Öllum vilja og 
boðum þín. Þjer hvað þóknast ljúfur líða, Líf 
þú átt og sála mín. Allar þjóðir einu hljóði Upp 
þjer hefji lofgjörð sín. 


21. Sálmur. 
Lagið: Margt er manna bölið. 
Himnafaðirinn fríði, Er fegurð, nægtum prýéi, 
Auðgaðir allan heim. Í björtum sumarblíðum, 
Og bistum vetrarhríðum, Um hauður og himna- 
geim, Vor og haust, Voldug raust þúsundróm- 
uð þannig hljómar: „þjer sje dýrð alvaldi !“ 


32 


4, Endurlausnarinn og endurlausnin. 


22. Sálmur. 
Lagið: Guð vor faðir vjer þökkum þjer. 

1. Blessað sje Jesú blessað nafn, Blessað á jörð 
og hæðum: Háleitt, dyrðlegt og heilagt nafn, Himn- 
eskum ríkt af gæðum. Af Guði sendur oss hann 
er, Eilífa dýrð með honum vjer Allir svo öðlast 
næðum, 

2. Öll knje sig fyrir hátign hans Á himni og 
jörðu beygi, Á veldi myrkra verði stanz, Og 
veldi Jesú hnegi. Um eilífð standa orð skal 
það: „Æðst Jesú nafn sje háblessað!“ Og himn- 
ar amen Segi. 

3. Hans nafni myrkrin flýja frá, Fáráðum ljós 
það gefur; Í því sturlaður frið skal fá, Fögnuð 
sá hryggðin vefur. Hans nafn í djúpan dauðans 
rann Dýrðlegan flutti boðskap þann: „Sálin deyr 
ei nje sefur. 

4. Heiðri þig jörð og himininn, Herrann minn, 
Jesú góðil Í faðm vjer allir föllum þinn, Frelsari 
vor og bróðir; Fyrirgef oss og frelsa' af synd; 
Frelsa og íklæð þinni mynd, () Jesú, allar þjóðir! 


23. Sálmur, 
Lagið: Faðir vor, sem á himnum ert. 


1. Ó Jesú trúar augum með Inndælt er mjer 


4 


Endurlausnariun og endurlausnin. 33 


að fá þig sjeð. Æl hvað þú fagurt fyrir mjer skín, 
Fótsporin vil jeg rekja þín, Um villuhættan heims- 
ins stig himinsins til: þau leiða mig, 

2. Blessað í heiminn barstu ljós, Blessunar geisl- 
um út það jós, Við herinn myrkra' á hólm þú 
gekkst, Hetjan sannleiks! og unnið fjekkst. Fall- 
inna vin og frelsarinn,  Faðminn ástar þeim 
breiddir þinn. 

3. Fyrir guðs dýrð og frelsi manns Fátækt þú 
leiðst og þoldir vans. Frá fæðing þinni og fram 
í deyð, Já! forsmán, ofsókn, hatur, neyð. Með 
lífs og sálar sárri pín Seinast endaði hjervist þín. 

4. Í grasgarðinum guðs son dýr Grátleg þitt 
hjartað angist lýr, Og á Golgata ógn þá barst: 
Yfirgefinn af guði varst. Sigrandi hneigðir höf- 
uðið þó Háleitri meður guðdóms ró. 

5. þannig var heilög hlýtnin þín Harðlega reynd 
með alls kyns pín! Þannig þú harma þoldir skúr, 
þó varst guði til dauðans trúr. Himnesk þjer ást 
í hjarta brann, Heim svo frelsaðir glataðan. 

6. þú, góði hirðir guðs á jörð, Gafst lífið fyrir 
þína hjörð, Baðst fyrir þeim, er þjáðu þig: þann- 
ig var ást þín guðdómleg! Anda blessaðan upp- 
gafst þinn Í elsku trúr við föðurinn. 

7. Minn Jesús, þín var æfi öll Í orði og verki 
kenning snjöll: Að elska guð og alla menn; Inn- 
ræt mjer það og stunda kenn, Svo fái í ást og 
fastri trú Fullkomnað skeiðið eins og þú. 


34 Endurlausnarinn og endurlausnín. 


24. Sálmur. 
Lagið; Margt er manna bölið. 

1. Jesús, helgi hirðir! Hjarta mitt þig virðir, 
Og ann þjer heitt og hýrt. Meiri öllum mönn- 
um, Mynd af guði sönnum, Eilíft „orð“ hans dýrt! 
Traust mitt er Allt á þjer, Ljósið hreina, Lækn- 
ir meina, Lífs og vonar brunnur. 

2, Undir umsjón þinni Önd' er borgið minni 
Hjer og um eilíf ár. Líf og lukku mína Legg 
jeg í hendur þínar, Og allt hvað yfir mig gár. 
Hjartað þitt Hjartað mitt Að sjer taki, Yfir mjer 
vaki, Svo engin snerti pína. 

3. Jesús er minn auður, Ekki? er jeg því snauð- 
ur, þó veraldar lán sje valt. Jesús gleði gefur, 
Til guðs mig tignar hefur, Jesús er mjer allt. 
Hans mjer ást Aldrei brást. Heitt vil jeg unna 
Af hjartans grunni Honum í lífi og dauða! 

4. Vei, þjer vesæll heimur, Vei, þjer synda 
glaumur, Mig sem tældir títt! Vei, þjer syndin 
svarta, Er saurgaðir mitt hjarta, Af guði gjört svo 
frítt! Lausnarinn Ljúfi minn, Er sár mín græddir, 
Sekt af bræddir, Jeg sver þjer hlýðni nýja! 


25. Sálmur. 
Lagið: Hjartað, þánkar, hagar, sinni. 
1. Jesús er minn ástvin bezti, Engan líka sjer 
hann á. Ætti jeg þá eins og flestir Ástvin þess- 
um hverfa frá?  Ónei! engan mun eða mann 


a —— 


EÉndurlausnarinn .og:endurlausnin. 35 


Meta skal jeg á við hann. Aldrei neitt svo okk- 
ur skilji; Einn skal: vera beggja vilji. 

2. Hel fyrircmig hann. hefur liðið, Hver fö 
dæma vill mig nú? Hann hefur fyrir mjer föt- 
urinn beðið, Fyrirbón mjer nægir sú. Hver vill 
vera móti mjer? Mig hefur Jesús kjörið. sjer 
Enginn þann fráhonum hrekur,: Hónefsfta vernd 
er tekur. 

8. Ekki líf, og ekki dauði, Englar eða tignin há, 
Dýrðin heims, nje daprar nauðir Draga skulu mig 
þjer frá; Ekki slíta ástir þær, Í og fyrir þig sem 
sem vær Öðlazt höfum, ástvin góði, Árnatarmað- 
ur vor og haókitl 


26. Sálmur. 
Lagið: 'Upp á ræningjans. orð og bón. 

1. Jesús! er svalar sálu mín Með sannleiks orði 
og: gæzku þín. Allt gott: eg finn þjer einum hjá, 
Mjer ætíð Jesús vertu hjá! 

2. Verður að sönnu' eg ei þess er, Að óhlýðn- 
um þú sinnir mjer, En þig þó vona eg vil á, 
Mjer ætíð Jesú! vertu hjá. 

3. þú breiskleik veizt og vanmátt minn, Ó í veit 
mjer hjálp og styrkleik þinn; því þig eg vona 
einan á, Mjer ætíð Jesús! vertu hjá. 

4, Lát mig ei svíkja hold nje heim, Mitt hjarta 
og sálu stöðugt geym; því þig eg treysti einan á, 
Mjer ætíð Jesús! vertu bjá. 


36 Endurlausnarinn og endurlausnin. 


5. Æ! hvað jeg opt í syndum svaf, Og sann- 
leiks götu villtist af; Nú vil eg vakna' og vera 
þjer hjá; Mjer vík ó Jesús! aldrei frá, 

6. Mín aðstoð vertu' og athvarf mitt, Og erfa 
gef mjer ríki þitt; því þig jeg vona einan á; Mjer 
ætíð, Jesús! vertu hjá. 

1. Hnoss vertu, Jesús! hjarta míns, Mjer hjálp 
og náð veit anda þíns, alls nægtir hef" eg öðlazt 
þá; Mjer ætíð Jesús! vertu hjá. 


27. Sálmur. 
Lagið: Konung Davíð sem kenndi. 


1. Ó guð! vjer allir erum Adams börn sakfall- 
in; Sekt hans og blygðan berum, því brjótum 
vilja þinn. Drambsemi' og fýsnin flá Enn tæla 
oss og segja: „Ekki munuð þið deyja, þó bregðið 
boði frá“. 

2. Enn synda gleðin svíkur Svipul og banvæn 
mjer; Friðurinn frá mjer víkur, Fallinn þegar jeg 
er; Bert stendur brot mitt þá. Hljómar í hjart- 
ans leyni, Hvar sem jeg felast reyni, Guðs rödd- 
in helg og há. 

3. Horfið er Edens yndi, Er fyr jeg saklaus naut, 
Gleðin mjer gekk í skyndi, þá guði! jeg móti 
braut; Og þó jeg hreppi hjer Hagsæld af hefð og 
auði, Að harma verður brauði, Guðs nær jeg ó- 
vin er. 

4. Allt hold því er af jörðu Að jörðu verða 


Endurlansnarinn og endurlausnin. 87 


má, Sálin í haldi hörðu, Harmþrungin vakir þá, 
Sí-grætur sína neyð; Lifir þó líkaminn deyi, Lifir 
til þess hún megi Eilífum deyja deyð. 

5. Ó guðl heimarnir hlýða Heilögum drottni 
sín; Einn megnar móti? að stríða Maðurinn vilja 
þín. Öll voru verk þín. hrein. Af vorum vilja 
fæðist — vitið það menn! og hræðist — Vonsk- 
unnar gjörvöll grein. 

6. Eigum vjer, guð minn góður! Að glatast þá 
hjálparlaust? Stendur þinn himin hljóður, Harð- 
luktur vorri raust? Á jörðin inndæl þín Til glöt- 
unar upp 088 ala, Og örvæntingar kvala? Ó hví- 
lík eymd og pín! 

1. Óneil vort bölið bætti Blessað Egil sár 
sáð, Glataða og grátna kætti, Guð minn! þín eilíf 
náð; Jesús kom jörðu á; Himnanna hrærðist krapt- 
ur, Hún er nú blessuð aptur, Öll þjóð skal frelsi fá. 

8. Ó Jesúsl sem oss alla Einn frelstir, styrk þú 
mig, Lát mig ei framar falla, Fastlega hald við 
þig, Upplýs og helga hjer, Svo lífs þá linnir:stríði 
Leiðast megi" eg um síðir Í sælu með sjálfum þjer. 


28. Sálmur. 
Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 

1. Ó, hversu lengi á mitt hjarta Örmagna þrá 
og skorta frið? Og augað leita ljóssins bjarta 
Löngunarfullt og grátþrungið Um ljóssins myrkv= 
uð löndin há, Og lífsins dimmu stigum á? 


38 Endnrlausnarinn og endnrlausnin. 


2. Hugur úr myrkri' ei hefjast náir, Hjólhvik- 
ull vilji? ei styrkjast kann, Og: það sem hjartað 
eptir þráir Einatt fordæmir samvizkan, Sem í hel- 
fjötri hart jeg brýzt Himins og jarðar milli slízt. 

3. Sitt fall frá guði og fjarlægð hlýtur Mín 
fjötruð gráta! og vesæl önd; Sitt föðurhús í fjarska 
lítur, Fær þó ei slitið af sjer bönd; En sárheit 
löngun frelsi! að fá Frelsis von henni bendir á. 

4. Óskýr minning um „Eden“ missta, Andans 
grunur um sælu þá, Er sálin eptir þráir þyrsta: 
þetta mjer bendir lífs veg á, Sem: heimi kunnur 
orðinn er, Orð guðs og spárnar þýðir mjer. 

5. Himins, jarðar og hjartans bæði Helgar spá- 
sagnir rætast skýrt; Minn efi flýr, guðs andi ræð- 
ir: „Upp er: nú runnið ljósið: dýrt. Hið fallna 
mannkyn fagna þú: þitt föðurhús er opnað nú! 

6." Sannleik,. frióþæging, sátt og mildi Guðs 
sonur færði" oss himni frá, Svo helguð verða hjört- 
un skyldi, Og helgum anda bústað ljá. Dýrð 
drottins eðli mannsins með Mildi og blessan tengj- 
ast rjeð. 

7. Himneskum innst í helgidómi Heilagur guðs 
son lausn mjer fann; Fagna jeg nú þeim friðar 
rómi, Að frelsi nýtt hann mjer ávann, Svo lifa' eg 
skuli og líkjast sjer, Og líf í guði veitast mjer. 

8. Hvað sæll, hvað sæll er sá þig þekkir, Hinn 
sanni guð, og frelsarann! því lífs er vegur ann- 


Endurlausnarinn og endurlausnin. 39 


ar ekki En sá sem Jesús birta vann. Já, nafn 
þitt Jesús! alleitt:er, Sem eilíft líf og blessan ljer. 
A 
29. Sálmur. 
Lagið: Rís.upp mín sál að nýju nú. 

2. Sjá þinn konungur kemur nú, Guðs kristni! 
gleðst og fagna þú, Hljómfagra still á strengi. 
Hans arfleifð fríð Er veröld vfð, Hans veldis tak- 
mörk engi. 

2. Hann sannleiks dýrstan boðskap ber, Hann 
boðar náð og mildi þjer, Hvert þjónn eður herra 
heitir. Hann boðar frið Og hjálpræðið, Og hugg- 
un grátnum veitir. í 

3. Öll veröld syngi: „æðsta dýrð Sje almátt- 
ugum guði skýrð“; Öll guðs börn saman safnist, 
Og. blessi þann Oss birtast vann Í blíðu drott- 
ing nafni. 


5, Jesú fæðing, ri 


30. Sálmur. 
Lagið: Í Babílon við v. st,3 eða: Í dag eitt blessað b. a. 
1. Kom blessuð, stundin blíð og góð Hins 
bjarta morgunroða, Er höfðu forðum heimsins þjóð 
Guðs helgir spámenn boðað. þú mikli dýrðardag- 
ur sá Drottins velþóknan jörðu á Færir og frið- 


49 Jesú fæðing. 


inn. sanna. „Ungir og gamlir syngið sætt, því sjá- 
ið, nú er barn það fætt, Sem mest er allra manna. 

2. Ímynd Guðs veru er hann skær, Og þó af 
kvinnu fæddur; Glaður til til hans því flúið fær 
Fáráður hver og mæddur. Hann kemur Guts hinn 
góði son Að gefa heimi frið og von, Og föllnum 
frelsi veita; Aðlífga hjörtu hörð og dauð, Og hjörtu 
verma' af kærleik snauð, Með ástar ylnum heita. 

3. Hann á að tárast heitt sem vjer, Svo hann 
oss sampfínst fái; Og oss, þá hryggð og eymdin 
sker, Síns anda styrk hann ljái. Oss föður síns 
hann sýnir ráð, Með sætleiks dropum af hans náð, 
Vorn harma bikar bætir. Hann píslir líða! og líf- 
lát á, Svo lífsvon eilíf Guði hjá Oss færi frið 
og kæti. 

4. Sinn son oss drottinn senda vann. Svo sælu 
mættum erfa, Sú náðarsól, er ný þá rann, Ei neitt 
sinn skal oss hverfa. Vor hirðir Jesús orðinn er, 
Svo allir hlýðum raust hans vjer Og eitt sinn í 
hans ríki, þar ei er framar eymd og synd, Vjer 
íklæðumst hans dýrðarmynd, Á himni honum líkir. 


31. Sálmur. 
Lagið: Guði lof skal önd mín inna. 

1. Nú sigrar trúin trausta, Sem trúuð guðs börn 
lifðu í: Undir hljóm engla rausta Upp rennur morg- 
un-stjarna ný. Sjá yfir herrans húsi Hýrt ljómar 
blysið það; þjóðanna flokkar fúsir því flykkjast 


Jesú fæðing. 41 


ljósi að. Nú endar nóttin svarta, Nú byrjar dag- 
urinn; Guðs ljómar birtan bjarta: Borinn er 
frelsarinn! 

2. Vor Guð, sá herrann huldi, Sem heimur fyr 
ei þekkja vann, Í sannleik ást og mildi Með oss 
nú byggja virðist hann. Frelsar? af himni háum 
Í heiminn kominn er; Hans dýrð nú sjálfir sjá- 
um Sem sonar hins hæsta vjer. Guðs sonur gjörð- 
ist maður, Guts mildi! er kunngjörð heim.  Ó 
heimur! gjörstu glaður Guðs af dásemdum þeim. 

3. Ó gleðst, ó gleðst mitt hjartal Ó gleðst og 
sýngdu lof og prís þeim ljóssins lávarð bjarta, 
Sem lauk upp fyrir þjer Paradís ; Ó gleðst, að Guð 
hinn mildi Nú gjörði sáttmál nýtt, Og öllum unna 
vildi Sitt auglit skoða blítt. Heiður sje Guði á 
Hæóum! Hans friður jörðu á! Hans búi gnægt af 
gæðum Og góðvild mönnum hjá! 


6. Jesú pína og dauði. 


32. Sálmur“. 


Með sínu lagi. 

1. Jesús Kristur vjer þökkum þjer, þú frelstir 
oss frá pínu; Byrtina vora barstu hjer, Og blóði 
út helltir þínu, því þú elskaðir oss svo kært — 
sæll er sá því nam trúa — að ossttil lífsins feng- 
ir fært, fórst sjálfur veginn að búa. Heiðir þú 


42 Jesú pína og dauði. 


ekki útgefið þitt blóð og borgað fyrir oss alla, þá 
hefði gjörvöll heimsins þjóð Hlotið í glötun falla. 
Jesús Kristur! vjer þökkum þjer, Vjer lofum þig, 
Vjer heiðrum þig! 

2. Engin finnst miskunn æðri' en sú Af Guði 
höfum vjer þegið. Ó, hvað oss þvílíkt ángrar 
nú, Að af hans hvurfum vegi. Ávalt oss það 
ógna skal Hans óblíðu bárum þunga, Eilíf því 
hlaut að koma kvöl Yfir gamla menn og unga. 
En Guðs var ást og góðvild stór, Gjörði oss misk- 
unn veita; Son sinn híngað sendi til vor Að sál- 
um vorum að leita. Jesús Kristur! vjer þökkum 
þjer, Vjer lofum þig, Vjer heiðrum þig. 

3. Á þetta að gleðja alla oss Og ávalt skulum 
Guð lofa; Annars æskir hann ei en þess fyrir 
ástverk sín að hafa. Síðan forðumst syndir vjer 
Son guðs því ljet sig pína. Hans ljúfa boði hlýð- 
um hjer: Hver öðrum elsku? að sýna; þeim sem 
oss móðga gjörum gott; Guð við oss þann veg 
gjörði, Sjeum vjer kristnir sýnum þess vott, Að 
samlynd hjörtun verði. Jesús Kristur! vjer þökk- 
um þjer, Vjer lofum þig, Vjer heiðrum þig. 


33. Sálmur *. 
Lagið: Eillft lífið er æskilegt. 
1. Hugsa þú maður hverja stund Um herrans 
miklu náð, Sem að af föðurs ljúfri lund Hans líkn 
þjer hefur tjáð. Sakaður varstu syndaþjón, Seldur 


Jesú pína og dauði. 43 


í dauðans pín, Bægðu frá drottins blíðu sjón Brot 
og íllvirkin þín. þá birti hann siit heilagt ráð, Svo 
heimi veittist frelsi og náð. Elskulegasta soninn 
sinn Úr sínu skauti gaf, Lausnari' að yrði ljúf- 
ur þinn, Og leysti þig hættu af; þar fyrir honum 
þakkir inn, Og þetta í minni haf. 

2. Hugsa þú um hvað harða pín Og hörmu- 
legan deyð Græðarinn fyrir gjörðir þín Svo góð- 
fúslega leið. Svikinn var hann af sínum þjón, Og 
seldur grimmum lýð. Fyri byskups leiddur bundinn 
sjón, Barinn þar langa tíð; Hæddur og lýttur hreinn 
og skær, Með hrákum spýttur son guðs kær; Þyrni- 
kórónu krýndur með, Sem kramdi hans höfuð bjart. 
Á krossins harða hengdur trjeð, Svo hvergi jörðu 
snart; Af elsku leið hans gæzku geð þá grimmu 
píslar art. 

3. Tllvirkja mitt á milli hjekk Megalgangarinn 
svo, Honum til smánar fólk er fjekk Fundið þar 
versta tvo; Allt eins og væri efstur hann Í öllum 
pretta sið, Banasekur og blindur mann, Er bryti 
helgan frið. þó var sú grimmdin þeirra mest, 
Þegar Guðs son á krossi ljezt, Ljetu þeir ekki lynda 
sjer þá líkams písl hann bar, Heldur skapraun og 
háðung hver Honum var aukin þar; En hann, sem 
þetta böl allt ber, Biður þeim miskunnar. 

4. Með klökku hjarta heyrðu nú Ög hugleið, 
kristinn mann! Hvað furðu dýr var fórnin sú, 
Sem frið þjer kaupa vann. Harla vel færðu hjer 


"44 Jesú pína og dauði. 


af sjeð, Hvað hætt er misgjörð þín, Hvað stórum 
Guð þar móðgast með, Hvað megn er straffsins pín. 
Allan því hata synda sið, Og svo í trú þig hugga 
við, Að sonur Guðs með sinni pín Af sekt þig 
hafi leyst, Og bæti fyrir bresti þín Betur en sjálf- 
ur veizt, þar fyrir honum þakkir sýn, Og þessari 
kvittan treyst. 

5. Elskaðu guð af öllum hug, Sem unni þjer 
svo heitt. Nær þú sjálfur í synda bug Sást ei 
hjálpræði neitt; Heilagrar ástar örmum vef End- 
urlausnara þinn, Sem lífs þjer veitti ljúfa gjöf, 
Og leiðir í sælu inn. Heilagan anda af hjarta bið 

„Um hreina trú og öruggt lið, Að lifað getir alla 
stíð Sem ást þvílíkri ber, Óþreyttur héyir orku 
stríð við allan myrkra: her, Svo hjartans verði 
heimvon blíð, þá hjetan burtu fer. 

6. Heiður og vegsemd háleit sje, Minn herra 
Jesú! þjer. Innileg skal þjer elska' í tje Um ei- 
lífó bæði! og hjer Fyrir þá heitu hjartans ást, Er 
hafðir þú til mín, þegar mig fallinn sekan sást 
Í synd og þyngsla pín, Að eymdir mínar á þig 
tókst, Og með synd minni písl Þþjer jókst, Föð- 
urnum hlýðinn ljezt: þitt líf, Lægðir óvina mátt, 
Mýktir svo allt mitt eymda kíf, Eilífa bjóst mjór 
sátt; Dýrkeyptum mjer nú drottinn hlíf, Og drag- 
ast ei frá þjer látt. 


Jósí pína og dandi. 45 


34. Sálmur. 
Lagið: Öll náttúran enn fer að deyja. 


"1. Sjáið Jesúm kvölunum kraminn, Krýndan 
þyrnum, svipunum laminn; Alblóðug er ásýnd hans 
fríða, Undir djúpar grátlega svía. 

2. Sjáið laun hins saklausa' og góða, Sonar guðs 
og frelsarans þjóða, Alla grátna' er gæzkunni 
vafði, Gjörvallt mannkyn ástfólgið hafði. 

3. Svo var enginn saklaus á jörðu Sárlega 
kraminn píslunum hörðu; Jesús! öll á hold þitt 
og hjarta Heimsins lagðist illgjörðin svarta. 

4. Ól hvað vorar illskur þig þvinga, þitt enni 
blessað þyrnarnir stinga; Andlits meir ei bregður 
þó blíðu En bærir krans af rósunum fríðu. 

5. Hæddur, kvalinn, hulinn í blóði, þú hnígur 
máttlaus, frelsarinn góðil Lostinn þó svo logandi 
pínum Líknar biður kvölurum þínum. 

6. Guðdómlega grátfagra sjónin, Guts hinn 
trúi á kross negldur þjóninn! Laun ei nema á 
himnum hann hefur, Heimi líf og blessan þó gefur. 

7. Sjá hvað Jesús hátt vill oss hefja; Heims- 
ins launa' ei megum vjer krefja; Krossins veg oss 
þolnum ber þræða, Þþreytumst ei, hann liggur 
til hæða! 

8. Trúum Jesú, fylgjum hans fetum, Fremur 
öllu dýrð himna metum. Af grímu spretta gulldag- 
ar Jjósir, Gráts af þyrnum fagnaðar rósir. 


46 Jesú pína og dandi. 


35. Sálmur“. 
Lagið: Dauðans þungu kraminn kvöl. 

1. Kvalinn trega krossi hjá Stóð og grjet hin 
mæta móðir; Sonur hennar hjekk þar á, Hlaðinn 
undum, stokkinn blóði. Hart hún stundi af harmi 
megnum, Hennar önd smó sverð í gegnum 

Mi Ó, hvað döpur, ó hvað hrelld! Hins eingetna 
var blessuð móðir, þar hún horfði sútum seld Á 
sonarins fræga píslaglótir; Holdið skalf í hryggða 
gjósti, Hjartað skarst í þrútnu brjósti. 

3. Herrans móður hver fær sjeð Harma píslum 
þessum undir, Heitt svo gráti" ei henni með? Hver 
er sá ei geti fundið Hlut og taki? í hörðum pín- 
um, Hún sem ber með syni sínum? 

4. Heimsins fyrir synda sekt Sárlega Jesúm 
leit hún kvalinn; Leit hann svipum særðan frekt, 
Soninn fríða, guðs útvalinn, Örmagna við andlát 
stríða Önd hans burt með þjáning líða. 

5. Ó, að móðir auðnist mjer, Ástalyndin elsku- 
lega! Að jeg líði ásamt þjer, Að jeg særist þín- 
um trega! Ó að Krist svo elskað fái, Að jeg hon- 
um þóknast nái! 

6. Jesús góti! líf sem ljezt Ljúfur vegna synda 
minna, Ó að písla megn þitt mest Mætti klökk 
mín sála finna! Ó að mætti sárt mjer svíða Sak= 
laus þú hvað hlauzt að líða! 

7. Meðan lifi minning þín Mjer í hjarta Jesú 


*, Sbr. latínska sálminn: Stabat mater dolorosa. 


Jesú pína og dauði. 47 


búi, þá eg freistni þoli? eða pín, Að þínum krossi 
augum snúi. Guðdóms láttu geisla þína Gleðja 
og styrkja sálu mína. 

8. Drottinn með þjer deyja' eg vil: Deyja synd 
og ránglætinul Og í blóts þíns helgum hyl Hreins- 
aður lifa rjettlætinu. Ást þín dauðföst í mjer 
brenni, Allt jeg megna glæddur henni. 

9. Jesús! dýrstur dauði þinn Daga lífs míns 
helgi alla, Von og skjöldur veri minn, Veik nær 
tjaldbúð mín skal falla. Fyrir hann mjer veittu vísa 
vist í ljósi Paradísar. 


36. Sálmur. 
Lagið: Sú kemur stund. 

Frelsari minn! Sem fyrir mig og alla Ljezt 
bikarinn Hinn beiska ljúft þjer falla, Og drakkst 
í botn þá djúpu písla skál: Æ meðan skín yfir 
mig sólin bjarta Skal unan mín Að elska þig af 
hjarta, og þóknast þjer. 


37. Sálmur. 
Lagið Jesús Kristur á krossi var. 

1. Ó Jesús! þín er enduð pín, það ógna stríð, 
sem vegna mín Á hörðum krossi háðir. Ei fyr 
en hjörð var frelsuð þín þig fýsti að taka nátir. 

2. Hvíldu nú góði hirðirinn, Er hvergi áttir. 
friðstaðinn, þar höfði að hallað gætir. þjer synj- 
ar hælis heimurinn, Hellan í tje það lætur. 


48 Jesú pína og dauði. 


3. þú kyrra gröf, þú blessuð byggð, Af bless- 
uðum Jesú ertu vígð; Nær lífs er ljós út brunn- 
ið, Jeg sofna glaður heims frá hryggð, Og hvers 
kyns armæðunni. 

4. þú fasti svefn, þú fyrna nátt, Frelsarinn 
gaf, þú takmark átt, þá eilíft líf fer lýsa. Jeg 
skal sem hann með hjarta kátt úr hvílu graf- 
ar rísa. 


í. Jesi upprisa. 


38. Sálmur“. 
Lagið: Kær Jesú Kristi. 

1. Þá Kristur kvaldist Á krossi og þoldi pín, 
Sólin fríða faldist, Fleygði skrauti sín. Jörð sem 
þeytt á þræði Hin þunga skolfið fjekk, Er dapur 
í dauðans mæði Drottinn á krossi hjekk. Björgin 
stundu á foldu fast, Fyrn og undur margfaldast, 
Hellan sundur harða brast, Á hólminn þá hann 
gekk. 

2. Herforinginn fríði, Frægstur jörðu á, Hann 
er í hörðu stríði Hvergi vinnast má, Fjendur hrakti 
á flótta, Er fóru honum í gegn. Barðist alls án 
ótta, þó unda dyndi regn. Heilagleikinn hlíf hans 


var, Hjör sannleikans fagran bar,; Satans bieiku 
sveit sá skar, Synd og dauðans megn. 


3. Hvergi þig bræddi, Herra Jesús kær! Óvin- 


Jesú upprisa. ; 49 


ur sem æðdi Í illsku og slægð frábær. þú hef- 
ur yfir unnið allan myrkra her, Af ástar blossa 
brunnið Björg að veita mjer, því er dauðans þrælk- 
un lægð, því er nauðin breytt í hægð, því er 
þeim auðin náðarnægð, Sem náðar þyrstur er. 

4, Rauð runnin undir Rjettlætisins sól Um stríð- 
ar kvala stundir, Er stefudi' í grafarból, Í bless- 
unarfullum blóma Birtist nú á ný, Að sigruðum 
dimmu dróma, Dýrðar fegurð í. Sælustaður ætst- 
ur er Aumur maður fenginn þjer, þar ljómar 
glaður herrans her Hærra en ganga ský, 

5. Gekk af grafar rúmi Guðs son tignar hár, 
Sæll þá svipti húmi Sólar roðinn klár. Á páska 
dýrum degi Drottins engill tjer: „Hjer er herrann 
eigi, Hann upp risinn er“; Eilíft frelsi oss það fjekk, 
Upp fangelsi dauðans gekk, Syndahelsis sáran 
hlekk Sigrarinn braut af mjer. 

6. Eg hræðist ekki þó æfi hreppi grönd, Dauð- 
ans hörðu hlekkir Halda ei frelstri önd; Hver 
sem helgun stundar, Hann skal sigur fá, Sá frels- 
arans feril skundar Frelsarans vegsemd ná. Jesú 
kýs jeg miskunn mjer Að megi rísa af syndum hjer, 
Dýrð mjer vís og upphefð er Og eilíf sælan þá. 

7. Eg veit ó herra, þó opt sje neyðin hörð, 
Þegar dagar þverra Og þekst minn kroppur jörð, 
Synd og eymdir allar, Sem áður þrengðu mjer, 
Grafast þá gjörvallar, Sú gleði rís af þjer.. Jeg 


3 


50 Jesú upprisa. 


sje til hæða úr sorgardal, Sízt mig hræða gröfin 
skal, Til ætri gæta svefns úr sal senn því heim 
jeg fer. 

8. Klökkur jeg kalla, Kæri Jesú minn! Upp- 
tendri' oss alla Ást og sigur þinn, Lið og lífið 
sanna Lát oss auma fá, uppgjöf afbrotanna, Og ei- 
lífa dýrð þjer hjá. Lof án rýrðar, heitur hár, Hæsta 
dýrð og vegsemd klár Sje þjer skýrð um eilíf ár, 
Æ það verði já! 


39. Sálmur. 
Lagið: Rís upp mfn sál og bregð nú blundi. 

1. Svo lengi mörk á vörmu vori Vorsólar geisl- 
ar yljað fá, Svo lengi vellir blóm fá borið, Nær 
blíðan sumars faðmar þá, Svo lengi klökkvir vilj- 
úm vjer Veglegi dagur fagna þjer. 

2. Í dag rjettlætis sólin sæla, Er sígin var í 
dauðans haf, Og heimsins vonzku heiptug svæla 
Hafti gjörtekið ljómann af, Upp rennur nú í nýrri 
dýrð, Nýjum 'dásemdar ljóma skírð. 

3. Sem blóm að sól vor breiðast hjörtu, Blessata 
ljós! á móti þjer. Æ! þínir guðdóms geisla björtu 
Gegnum oss alla þrengja sjer. Efans og kvít- 
ans Ísa megn Ekki fær statið þeim í gegn. 

4. Himneski lífsins herforingi, Herra Jesús er 
ljezt á kross, Sem dauðans ógnar kvala-kyngi Með 
krapti vannst en frelstir oss, Á þinni sigurhá- 
tíð hjer Heilsum vjer enn og fögnum þjer! 


Jesú upprisa. 5l 


5. þú hefur oss til lífsins leysta, Vort líf þjer 
allir helgum vjer, Vor trú á þig skal hug vorn 
hreysta, Vjer himneskt finnum líf í þjer. Með 
þjer vjer sigrum synd og deyð. Til sigurs oss 
og dýrðar leið. 


40. Sálmur. 
Lagið: Þþjer mikli guð sje mesti prís. 

1. þú drottinn vor, sem dóst á kross! Þig dýrð- 
ar kongur lofum vjer. þú vannst, þú frelstir alla 
oss, Er allt með þínum krapti ber. 

2. Af dauðanum þú hreifst hans hjör, Brauzt 
heljar grindur mola í; Með þjer í sigurs frægstri 
för Hið frelsta birtist líf á ný. 

3. þú kemur fram í guðdóms glans, Og gulln- 
um ljóma fyllir heim, Og inn í hreysið aumingj= 
ans Slær yl og fró af geislum þeim. 

4. Sinn lofsöng englar hefja hátt Og heiðra þig, 
guðs mikli son. Á fold er kæti, friður, sátt, Og 
fögur ódauðleikans von. 

5. Nú gröfin ekki geigvæn er, þú gistir líka 
hvílu þá. þó stærstu fjöll mig hyldu bjer þín 
hönd þar megnar til mín ná. 

6. Hver lífs á þyrna-ferli fús þín fótspor þræð- 
ir, Jesús minn! þá eitt sinn grafar opnast hús, 
Hann á sjer vísan faðminn þinn. 

7. Að lifa og stríða líkt og þú, Og lífsins 


3* 


52 Jesú upprísa, 


þannig enda stríð Með anda og krapti út oss bú 
þú öflug sigurhetjar fríð. 

8. því hver sem með þjer heyjar stríð Hann 
hreppir með þjer sigurinn, Ög hans skal einnig 
hlutdeild fríð þín himnesk ró og friðurinn. 

9. Nær morgni loksins efsta á þú oss af daut- 
ans vekur blund, Ög öllum hefmsins þjóðum þá 
Á þinn þú stefnir dýrðar fund. 

10. Ól hvílík mun vorunan þar, Nær oss þinn 
tignarrómur hreinn Með ætstu mildi ávarpar: 
„Nú er ei framar dauði neinn“! 


41. Sálmur. 
Lagið: Ó hjálpráð uppreis hjer. 

1. Lít upp mín sál og sjá Guðs sonar legstað 
ál Af þúngum dauðans dvala, Úr dimmu heljar= 
sala Hann rjeð með heiðri rísa, Hans blessað 
nafn þú prísal 

23 Ó, morgunroði mær, Mikill og undra skær; 
Son guts, vor sól upp runnin, Syndin og dauð= 
inn unnin! Blessað sje nafn hans blíða, Sem bar 
þann sigur fríða. 

3. Lypt þjer í hætir hátt Mitt hjarta glatt og 
kátt, Lifnuðum lífsforingja Lof þakkir dýrð að 
syngja. Já, hjörtu þúsund þjóta Þrí-blessi Jes- 
úm gótal 


53 


8. Jesi uppstigning. 


42. Sálmur 
Lagið: -Heiðrum vjer guð af hug og sál. 

i. Í dag, ó guð og drottinn minn, Í dýrðar 
himin aptur þinn Með heiðri og: tign est hafinn 
þú. Æ, hversu sárt mjer finnst það nú, Að jeg 
er enn Í útlegð hjer, Hvar eymda, sorga og rauna 
her Hvert fótmálið mín fylgðin er. 

2. Míns himna föðurs húsi frá Jeg harla langt 
hjer gista má; En þangað, augað ei sem nær, Mín 
auðmják bæn sig hafið fær; Mín andvörp heitog 
innilig þau upp um skýin brjóta sig, Minn frels- 
arinn! og fmna þig. 

3. Hið góða landið) guð minn! þá Mjer gefst 
áð mega í trúnni sjá, þar fjötrar synda falla af 
mjer, Mig fær ei skilið neitt frá þjer; þar út- 
völdum og englum hjá þíns auglitis jeg dýrð fæ 
sjá, Og frjáls um eilífð fagna má. 

4. þar er ei nótt nje þjáning sár, Af þerruð 
gjörvöll harmatár; En æðsti sjóður er þar minn, 
þar allur skal því hugurinn. Já, ó minn Jesús 
þar hjá þjer, þó þreyi um stund í útlegð hjer, 
Eg vil í trúnni una mjer. 

5. Eitt sinn munt koma aptur þú, Eins og til 
himins fórstu nú; Jeg biðja vil og vaka því, Vel 
minni köllun standa í. þó hvorki viti eg stund 


54 Jesú nppstigning. 


nje stað Jeg stöðugt hugsa vil um það, Að komu 
þá ber eitt sinn að. 

6. Ó hversu þjónninn sæll er sá, Sem þú við- 
búinn finnur þá; Heitin og búin honum er Sú 
háleit sæla og dýrð með þjer, Sem aldrei nokk- 
urt auga sá Nje eyra dauðlegt heyra má. Æ, 
veit oss öllum vegsemd þál 


9. Ástgjafir heilags anda. 


43. Sálmur. 
Lagið: Þþjer mikli guð sje mesti prís. 

1. Kom helgi andi herra guð, Í hjörtu þinna 
trúaðra nú! Himneska mildi fær og frið, Í fyll- 
ing guðdóms með oss bú! 

2. þú hvítasunnu hátíð á, Sem herrans birt- 
ist sveinum fyr Svo tungum nýjum tóku þá Að 
tala guðs um dásemdir. 

3. Huggarinn sanni einn þú ert, þjer allt hið 
góða streymir frá; Æ, styrkur einnig vor þú vert, 
Og vek nú lífið nýtt oss hjá! 

“4. Ljós þitt í vorum hug upp kveik; Gef hei- 
lög trú og ástin hrein Vorn afmáð fái óstyrkleik, 
og öll vor bæti sálarmein. 

5. Óvina hrek þú illsku ráð, Oss öllum send 
þinn helga frið; Og oss þín leiði eilíf náð Svo 
allan háska fríumst við. 


Ástgjafir heilags anda. 55 


6. Guð föður þekkja: vel.oss veit; Oss vitni 
ber um Jesúm Krist, Og gef að öll hans heilög 
heit í hjörtum vorum innsiglist. 


44. Sálmur“. 


Með sínu lagi. 

1. Kom guð helgi andi hjer, Og af himni hing- 
að ber Ljósið það semljómar af þjer! Kom vol- 
æðra fatir fús, Kom greiðandi gáfur oss, Kom 
helgasta hjartnanna ljós! 

2. Huggarinn, sem hjálpar bert, Heill fær sál- 
in af þeim gest), Endurnæring mjúk og mest. Í 
erviði ert þú hvíld, Í ofhita svölun mild, Í harm- 
inum huggun gild. 

3. Blessað ljósl þig biðjum nú, Brjóstið innra 
fyllir þú Hjá þeim sem vel hálda trú. Hverfi 
oss þitt fullting frá, Finnst ekkert gott mönnum 
hjá, Ei má nokkuð saklaust sjá. 

4. Lauga það sem saurugt sjer, vökva það sem 
visnað er, lækna það sem lemstur ber!  Myk þú 
stirðnað mjög og spillt, Verm það sem er frosti 
fyllt, Greið þess veg sem gengur villt ! 

5. Veit þeim sem þjer vel trúa, Von allri til 
þín snúa, Send þeim ástgjöf sjöfalda! Gef dyggð- 
anna gleðileg not, Gef hjálpsamleg æfi þrot, Gef 
fögnuð um aldir alda! 


56 Ástgjafir heilags anda. 


45, Sálmur. 
Lagið: Heiður sje guði himnum á. 

1. Ó! þú sem ofan af himni há Vors hjarta vitja 
náir, Svo villugötum glæpa frá Til gus oss leidda 
fáir; Kom helgi andi í hjarta mitt, það heilagt 
gjör musteri þitt. Minn þjer vegsemd munn lát 
syngja. 

'2. þín fa mildi og ást það er, Sem aptr- 
ar blindum manni, Nær hann í lesti sekkur sjer, 
Og segir við hann þannig: „Ó vesæll maður, 
vakna og. sjá þann voða, sem þú stefnir á; Aumri 
forða öndu þinni“! 

3. þá. náðar-raust hann vaknar við, Og síðan 
hræddur lítur; Hans klökknar hjarta og hugskot- 
ið, Af hvarmi tárið flýtur; Hans augun opnast, 
og hann. sjer, Að elding straffsins þarna fer, En 
geislar hjer af guðs náð skína. 

4. Að náðarstólnum hönd þín hann Af hræðslu 
kraminn leiðir Að krossi þess er frið oss fann Og 
frelsið aumum greiðir; þar Jesú blóð hans brot 
af þvær, þar brátt hann djörfung nýja fær, Nýtt 
af trúnni fjör þar finnur. 

5. Hvað mjög hans breytist hagur hjer: Allt 
hugarfarið bætist; Að nýju fæddur nú hann er, 
Og nýjum friði. hann kætist; Hans fyrri skuld 
til fulls af máð, En föðurlegri guð af náð Barn 
sitt hann að nýju nefnir. 

6. Af ljósi þínu leiddur nú Hann leið til himna 


Ástgjafir heilags anda. 57 


þreytir, Í elsku, von og öflgri trú, Sem allt þín 
mildi veitir, Hann fetar Jesú fótspor í, Og fær 
nú dag hvern styrk á ný; Sífellt nýjan sigur 
vinnur. 

7. þú varðveitir í hættum hann, Huggar í myrkr- 
um nauða; Til alls góðs hug hann frá þjer fann 
Og frið og von í dauða. Hans önd í dýrð til 
drottins nær, Og duptið sem að gröfin fær Eitt 
sinn dýrðlegt upp skal rísa. 

8. Ó, ljóssins: andi! leið þú mig Á lífs óg sann- 
leiks vega; Guðs. orðin hrein og ástúðlig Mjer 
"innræt kröptuglega.. Af þinni styrktur ást og náð 
"Vil eg þitt kærleiksfúlla ráð Helgri meður hegé- 
an prísa. i 


46. Sálmur. 
Lagið: Hjartað, þankar, hugur, sinni. 

1. Heilagi andi, hjartans gleði, Hnossið bezt 
og einka traust! Klökkum hug og glöðu geði Göfgi 
þig mitt hjarta og raust. Hjörtu viltu vörm og 
fróm Velja þjer að helgidóm. Sál þjer vígja viiztu 
mína, Vist svo hjá. mjer taktu þína. 

2. Líknar brunnur, ástar eldur, Eilíf lindin 
sannleikans! þú fær læknað hjörtun hrelldu, Hroð- 
ið myrkur innra manns. þegar von mjer veikl- 
ast kann, Vitnisburð mjer gefðu þann: Guð að líkn 
mjer vilji veita, Við mig eins og faðir breyta. 

3. Oss þú kannt um alltað fræða, Einnig drott- 


58 Ástgjafir heilags anda. 


ins leyndar - ráð; Götu sannleiks gætnum þræða 
Gef: mjer speki styrk og náð. Í hjarta mínu guðs 
orð geym, Glæð þú skilning minn á þeim. Mjer af 
greið þú myrkra hlekki, Mig svo engin villa blekki. 

4. þú ert andinn helgi og hreini, Hatar synd 
og órjettinn; Hver það fremur ljóst eða' í leyni 
Ljós ei fær nje styrkinn þinn; Helga mig í hreinni 
trú, Í hjarta mínu stöðugt bú, Svo hin skæða synd- 
in eigi Svíki mig af rjettum vegi. 

5. Hjálpa mjer við holdið stríða, Heims yfir 
snörur klaklaust leið, Hugga mig nær hlýt jeg 
líða, Hjá mjer stattu í dauðans neyð! Gef mjer 
dómsins degi á, Dómara minn með gleði sjá, Og 
honum þá til hægri handar Helgra manna í flokki 
standa! 


10. Apturhvarfið til guðs. 


47. Sálmur. 
Lagið; Hjarta, þánkar, hugur, sifini. 

1. Ó minn guð! hvað á jeg gjöra, Eilíft líf svo 
veitist mjer? Á jeg þinn um eilífð vera, Eða skúf- 
ast burt frá þjer? Á mjer faðmur opnast þinn 
Eða lokast, drottinn minn! Mig nær senn fyri dóm- 
inn dregur Dauðinn viss og kvíðvænlegur ? 

2. Æ! mitt hjarta er á flótta — Enginn veit þitt 
hulið ráð — Millum vonar mjög og ótta Hvort megi 


Apturhvarfið til guðs. 59 


vænta' að öðlast náð. Ekkert finnst hjá föllnum 
mjer, Sem fái, drottinn! gilt hjá þjer; Eg, semsynd 
og Órjett gjörði, Er þess von jeg hólpinn verði? 

3. Já! þú hefur sjálfur svarið Syndarans ei 
viljir deyð; Jesús hefur af himni farið, Heimi 
að boða þennan eið, Ritaðan blóði helgu hans, 
Hjarta gleðstu syndugs manns! þeim sem betr- 
ast alls án efa Eilíft líf vill drottinn gefa. 

4. Guðs er himin opinn öllum, Ekki neinum 
glatar hann, Herrans nátar hljómi snjöllum Hjarta 
sitt er opna vann. Hans fá hjarta aðgang að Allir 
jafnt er girnast það; Sömu raust heyrir sjerhver 
lýður, Sama frelsi? hann öllum býður. 

5. „Komið allir þunga þjáðir“, þannig hrópar 
lausnarinn, „Fulla sælu frið og náðir Fá skal sjer- 
hver harmþrunginn“. Fáráðnum, sem villast vann, 
„Ef villtu lifa“ — segir hann — „Yfirgef þá brautu 
breiða, Barn mitt! kom jeg skal þig leiða“. 

6. En hver sá, sem ei vill þíðast Ástúð guðs 
og miskunn hans, Ei þau boðin holl áhlýðast, 
Sem hljóma af munni frelsarans, Sinn hann fell- 
ir dauða-dóm; Drottinn loks með þúngum róm, 
Af því betran engri tekur, Frá augsýn sinni burt 
hann rekur. 

7. Ó minn Jesús elskulegi! 'Aðhyllast mjer 
kenndu mig; þú til himins vísar veginn, Virztu 
og þángað leiða mig; Uggleysi mig frelsa frá; 


60 Aptarlvatfið til:guðs. 


Falli jeg, æ, reis mig þá! Og hinum mikla dóms 
á degi, Drottinn, hrek mig frá þjer eigi! 


48. Sálmur. 
Lagið: „Sú kemur stund. 


1. Syndugut mann, Er synda lá í dvala, Hátt 
heyra vann Himheska rödd svo tala: „Hvað sefs 
ur þú? Sof ei, ó vakna brátt! Heyr orðið blítt, 
Sem huggar sálu þína; Sjá ljósið frítt, Er lætur 
geisla sína, þjer skína skært“. 

2. Hver er sú rödd, Á hjartað svo. er tekur? 

Guðs engils rödd“; Sjá, guðs þig engill vekur ! 
Æ, vakna þú, Æ, vakna, sof ei meirl. Sjá nú hve 
„skín Hin skæra morgun stundin; Lát tungu þín 
Nú lofa að rofnum blundi þinn góða guð! 
8. Æ, hvernig fær Hið hryggva brjóstið sung- 
ið? Mig hjartað slær Af 'harmi sært og þrung= 
ið. Því syndin ill Mig sektum hlaða' rjeð; Ok 
hennat er Sem ógna mikill þungi Á herðum mjer, 
Hve fæ jeg lof.þjer sungið, Minn góði guðl 

4. þeim „syndir „grjet, Og sjer til guðs nam 
venda, Guð honum: hjet Af himni styrk að senda. 
þú sæll því ert: Guð sjer þinn eymdarhag. Lát 
hug þinn hjer Ei harm nje kvíða veikja, því guð 
vill þjer Af gæzku aptur kveikja Nýtt lífsins ljós. 

5. Syndarinn vann Af svefni upp að rísa, Hug- 
svölun fann; Nú hóf sinn guð að prísa Hans 
hjarta klökkt, Og himnesk ljós á ný Hann renna 


Apturhvarfið: til guðs. “61 


sá, "Og rósbjart sig umkringja, Gutrækinn þá 


Hann gjörði þannig syngja sinn morgun = sálm: 

6. „Líknsami guð! Lát mildisól nú þína Með 
helgum frið Í hjartað inn mjer skína, Og hennar ljós 
Öll hrekja synda ský. Ó Jesú! mig þinn andi 
styrki og leiði, Hann lífs um stig Mjer lýsi og 
veg minn greiði Til himna heim“. 

7. „þú hæða rós, þú himnesk morgunstjarna! 
Þú heimsins ljós, þú heillin Adams barna! Sem 
gefur vald Guðs barna rjetti að ná Öllum, í trú 
Og ást sem við þjer taka. Eg lít þig nú, Eg ljúft 
skal við þjer taka, Þþjer fylgja fús“. 

8. „Ei leyfðir þú eg lengur skyldi sofa; það 
þekki eg nú Og þessa mildi lofa. - En munnur 
minn það megnar ei sem ber.. Mitt hjarta þjer, 
Ó herral vil jeg bjóta. Aum fórn það er, En 
föðurmildin góta, Æ þigg það þó“ t:;; 

9..„Frelsari' minn! Sem fyrir mig og alla Ljezt 
bikarinn Hinn beiska ljúft þjer falla, Og drakkst í 
botn þá djúpu písla skál; .Æ meðan skín yfir mig 
sólin bjarta Skal unan mín Að elska þig af hjarta, 
Og þóknast þjer“. 


49. Sálmur. 
Lagið: Heimsins stýrir forsjón fasta. 
1. Fallna mannkyn! guðs að gáðu  Gæzku- 
raust, ér kallar þig, þjer frá andarböli bráðu 
Benda vill á lífsins stig. þennan frelsis þekktu 


62 Apturhvarfið til guðs. 


dag, þekk þíns föðurs hjartalag ; Náé sem er þjer 
enn til boða Óttast skaltu“ að fótum troða! 

2. Guð í fyrsta falli þínu Fyrirheit þjer veitti 
um náð, Og í lífsins orði sínu, Enn þjer gefur 
frelsis ráð. Ef þú gjörir yfirbót Enn þá tekur hann 
þjer mót, Hans að fótum fallinn þegar Forláts 
biður ástúðlega. 

3. Æl ef þitt þú herðir hjarta Hans við raust 
er kallar þig, Hatist þú við hönd þá bjarta, Er 
hamla vill þjer glæpa stig; Vittu þá að vonum fyr 
Verða luktar náðardyr, Guð svo þig um eilífð alla 
Aldrei framar lætur kalla. 

4.. En ef brot þín sárt þjer svíða, Sjálfs þín 
kannast breiskleik við, Gleðstu þá, því guði að 
hlýða Gaf þjer Jesús mátt og lið; Heyrðu raustu 
hans til þín: „Hjer er sæti, kom til mín“! Hans 
þá mildi mun þig næra Svo megi trú þín á vöxt færa. 

5. Orð þitt blessað leiðsögn ljái, Lausnarinn góði" 
og drottinn! mjer, Mig svo engin freisting fái Fram- 
ar blekkt nje leitt frá þjer. Hold og blótið hei- 
lagt þitt Hjartað veika styrki mitt, Svo að stríða, 
og sigri halda, Að sje jeg þinn um aldir alda. 


50. Sálmur. 
Lagið: Faðtr vor, sem á himnum ert. 
1. Hvar fæ jeg sekur hulið mig Heilagi guð! 
og falizt þig! Daaðans og dómsins degi á, Drott- 


Apturhvarfið til gués. 63 


inn! hve mun jeg staðizt fá. Miskunna þig, mis- 
kunna þig, Miskunnarfaðir, yfir mig! 

2. Jeg hræddur lít í himininn, Hjer finn jeg 
synda=reikning minn. En ef eg litast um á jörð 
Öll sje jeg þar mín brotin gjörð. Miskunna þig, 
miskunna þig, Miskunnarfaðir, yfir mig! 

3. Hvert skal jeg flýja hrelldur þá, Hvar mun 
jeg líkn og svölun fá? Ó guð! jeg fell að fótum 
þjer, Fáráðum burt ei hrind þú mjer. Miskunna 
þig, miskunna þig, Miskunnarfaðir, yfir mig! 

4. Frels mig lífgjafinn ljúfi minn, Mig leiði og 
styrki andi þinn, Og hægi minni hjartans pín, 
Með huggun blandi tárin mín, Miskunna þig, mis- 
kunna þig, Miskunnarfabir, yfir mig! 

5. Jesús þíns dreyra lífs-gnæg lind, Sem laug- 
að fær af allri synd, Hún færi líf og frelsi 
mjer; Minn frelsari! jeg treysti þjer. Miskunna 
þig, miskunna þig, Ó mildi Jesús, yfir mig! 


51. Sálmur. 
Lagið: Konung Davíð, sem kenndi. 

1. Sannlega jeg verð játa Jeg er hinn týndi 
son; Eymd mína má jeg gráta, Misst hef arfs- 
rjettar von. Æ faðir! því af þjer Ástgjafir ótal 
þegið Eg hef, en þakkað eigi, Nje brúkað eins 
og ber. 

2. Gleymt hef jeg guði mínum Gálaus á æfi- 
leið, Og Jesú, sem með sínum Sveita og kross- 


64 Apturhvarfið til guðs. 


ns deyð Ást hans mjer votta vann; Anda guðs 
út jeg byggði Einatt, og mjög þann styggði Himn- 
eska huggarann. 

3. Sárt jeg það syrgja mætti, Sál mína? og lík- 
amann Að helga guði ei gætti, En glæpi með þeim 
vann; Hugsaði' um hegning lítt, Nje drottins miklu 
mildi, Sem mjer hið bezta vildi, Og tíðum benti blítt. 

4. Líkamanslimu alla Ljeð hef jeg syndunum, 
Á sál rjcð. saurgan falla Og sekt af girndunum 
Spilltu, sem opt jeg el; Hið góða þó jeg þekki, þá 
samt gjöri? eg það ekki, Holdsins því valda vjel. 

5. Snú þú, æ snú mjer drottinn! Snúið þá verð- 
ur mjer.. þú veitir vilja' og þróttinn Að vinna 
gott hvað er; Án þín megna' eg ei neitt. Fyrir 
frelsarann þjóða Fulltingi til hins góða þú fær 
mjer veikum veitt. 


52. Sálmur. 
Lagið: Nú bið Jeg guð þú nábir mig. 

1. Í dag þú heyrir herrans raust, Ó hlýddu maður 
tafarlaust! Já vakna skjótt og skelfdur sjá: þín 
skuld er mikil himnum á; Og hvorki fær þú henn- 
ar þrætt Nje hana sjálfur fyrir bætt; Ó fall því 
drottins fótum að, Á frest ei lengur dragðu það. 

2. Oflengi svafstu syndum í; Og synda jókst 
á skuld með því Að misbrúka þau gæði', er gaf 
Vor guð þjer, sinni miskunn af. Fláráðum heim 
þú hylltist að, -Æ, hverju mun hann launa það? 


Apturhvarfið til guðs. 65 


Hver verður huggun hans og lið, Nær hjartað 
stríðir dauðann við? 

3. Hryggð, ótti, kvöl og hugar-raun Sjá! heims- 
ins þetta eru laun. Grundvöllinn, þinnar gleti 
þann, þá gekk þjer vel sem byggði hann, Nær 
helzt þig stríðir hörmung á Hann hrekkvís rífur 
niður þá; Og nær þig drottinn dæma fer, Hann 
djarft mun vitna móti þjer. ' 

4. Flý heiminn áður flýr hann þig, Og felur náð- 
artíminn sig; Og betra þig á meðan mátt, þú miss- 
ir krapta smátt og smátt! Til yfirbótar allt eins 
hug Þig óðum brestur jafnt sem dug; Og dauðinn 
skæður dag hvern er Sem dregið sverð yfir höfði þjer. 

5. Sú betran hætt og óviss er, Sem ofboð dauð- 
ans knýr af þjer. Æl treyst því ekki', 2ð fýsnin 
flá, sem fjötur lagt þig hafti á, Ei hafi framar 
hjá þjer bið, Nær haminn skilur öndin við; 'Treyst 
ei að andláts iðranin þjer unnið fái himininn. 

6. Að hættu þinni hygg nú ljóst, Og hryggur 
berðu þjer á brjóst; Seg:. „Faðir! auðsýn mis- 
kunn mjer, Mjög er jeg sekur fyrir þjer, Mig hef- 
ur svipul syndin tryllt, Og sannleikans af götu 
villt; Nú er jeg flúinn fund þinn á, Faðir! í mildi 
til mín sjá“. 

7. Mjög hef jeg brotið boðin þín. „Æ, brot mjer 
fyrirgefðu mín! Sjá það af hjarta hryggir mig 
Að hef svo tíðum styggðan þig. Sekt minni gleym, 
og gef mjer náð Ó guð! að fái bætt mitt ráð; 


66 Apturhvarfið til guðs. 


Þitt ljós og andi leiði mig Svo lífsins aldrei 
hverfi? af stig. 


ii. Elska og traust til guðs. 


53. Sálmur. 
Lagið: Jesú Kristi þig kalla eg á. 

1. Ó Guð! þú brunnur ástar hreinn Og algjör 
leikans rjetta, þá beztu girnd vors anda einn Sem 
orkað fær að metta. Virzt þú að hreinsa! og helga 
mig, Og hald mjer við það eina, Sem gott má 
greina: Að elska, og dýrka' af alúð þig, Hvers ást 
jeg fyrst nam reyna. 

2. Alls ekki hugur orkar minn þitt ástárdjúp 
að kanna, En hjartað bráðna, faðir! finn Af fjölda 
velgjörðanna. „Vor guð er einskær ást og náð“ 
Augunum fyrir mínum Í ljóma-línum Sú yfirskript 
er augljóst skráð Á: öllum verkum þínum. 

3. Eg lifi, hrærist, er í þjer, Allt.gott, sem jeg 
fæ notið, Af þínum, drottinn! allt það er Elsk- 
unnar brunni flotið. því skyldi" ég ekki elska þig, 
Ástfús þjer hlýðni sýna, ung dagar dvína, Sem 
æ svo breiðir yfir mig Ástargeislana þína? 

4. Frelsarans blóð sem fyrir mig rann, Og frið- 
ur sálar minnar, Og vonin sem mjer veitti hann: 
Vegsemd á himnum finna, Guðs heilagt orð, sem 
huggar mig, þá hryggð og angist beygir, Allt svo 


Elska og traust til guðs. 67 


mjer segir: Elskaðu guð, sem elskar þig, Og á 
hans gakktu vegi. 

5. Ó guð! hve þakkað eg fæ jar Ást þína 
þúsundfalda? „ Að eins að njóta unnt er mjer, En 
ekki neinu gjalda; þó ef svo vel sem vít hef á 
Jeg velgjörð brúka rjeði, Er líkn þín ljeði, þú 
einskis meira æskir þá, það er þjer himnesk gleði. 

6. Glæð þú minn hug og hjartað kalt, Svo heitt 
þig elskað fái, Og þínum boðum um fram allt Af 
alúð hlýðnast þrái.  Auðsveipni, trú og ást til þín 
Innrættu sálu minni, Að sjerhvert sinni Unan og 
gleði æðstu mín Í einum þjer jeg finni. 

7. þó jörð mjer hverfi og himininn Og hels mig 
fjötur beygi, Sjertu mín von og vinur minn, Mig 
vantar sælu eigi. Tvöfaldri unan mettár mig 
Meðlæti hvert og gleði, Er líkn þín ljeði, Nær eg 
í trúnni elska þig, Er elska fyrst mig rjeðir. 

8. Ól gef jeg elskað geti: þig, Minn guð! svo 
heitt sem bæri. Ól að sú stundin yndisleg Yfir 
mig komin væri, þá eg fæ verið eitt með þjer, 
Ei okkar neitt má skilja Samvist nje vilja, Nje 
skýin framar fyrir mjer Þitt fagra auglit hylja. 


54. Sálmur. 
Lagið: Hverr sem ljúfan guð lætar ráða. ; 
1. Ó guð! mín hjálp og stoðin styrka, þig stöð- 
ugt elska gef þú mjer, þig um fram allt í öllu 


és Eiska og traust til guðs. 


dýrka, Og unan mína hafa! í þjer. Já, allur vera 
vil jeg þinn, þú vinur bezti' og faðir minn. 

2. þú ást mjer sýndir æ svo heita; því elsk- 
aði? ei mitt hjarta þig ? því hef jeg fyrri þín ei 
leitað, Og þekkt hvað bezt var fyrir mig? Ó 
guð! hvað blygðast mjög jeg má, Nær mína hugsa 
um breytni þá. 

3. Mín hjervist leið; mitt lífsfjör eyddist, því 
logann girnda í mjer bars Frá guði jeg æ lengra 
leiddist Unz lasta snörum heptur var, Á villustig 
jeg áfram óð, Unz opin sá hvar glötun stóð. 

4. Sú sæla, sem mjer veröld veitti, Var vjelum 
fáguð þrældóms: pín, En þín því ljúfa byrði breytti 
Í blessan strax nær hvarf til þín. Jeg heims nú 
ber ei hlekki meir, Mitt hjartað æðri sælu þreyr. 

5. Í skyndi hverfur heimsins kæti, Hans heið- 
ur, auðlegð, vellyst flá; þó öll! hans gæði jeg 
öðlazt gæti, þau andans þörfum nægt ei fá. Ó 
guð! jég finn að eins í þjer þann auð, er sífellt 
nægir mjer. 

6. Öll jarðnesk gæði og eignir mínar Álíta kenn 
þú drottinn mjer Sem stuðningslán, unzstund sú 
dvínar Sem staddur heims á vegferð er; En allt 
það gott jeg gjöra vann Sem gæði! er aldrei 
missa kann. 

7. Ó guð, mín gleði og athvarf eina! Unn mjer 
að treysta og hlýða þjer, Og á þjer hafa elsku 
hreina, Án áfláts við þig halda mjer. Lát mig 


Elska og traust til guðs. 69: 


við hjartað hvílast þitt Nær hjartað loksins brest- 
ur mitt. í 


55. Sálmur“. 
Lagið: Til þín heilagi herra gtið. 

1. Á einum guði er mitt traust, Eg vil hans 
hjálpar bíða; Frelsa mun mig hans höndin hraust, 
Hvað sem jeg verð að líta. Já, góður hann og 
alvís er, Ei skal því fallast hugur mjer, Ei skal 
jeg kveina og kvíða. 

2. þó að þeir snúist mjer á mót, sem mein jeg 
gjörði ekki, Og veikan titra finni? eg fót, Sem 
forráð ei sjer þekkir, Til himins þá jeg hjarta 
sný, Og herrann gefur styrk á ný; Hann brýtur 
af mjer hlekki. 

3. Guð er mín hjálp og hlífðin traust, Hann 
lætur mig ei falla. Þegar jeg opt og efalaust Á 
hann í trúnni kalla. Hann er minn guð, hann 
heyrir mig, Hann hefur tekið upp á sig Áhyggju 
mína alla. 


56. Sálmur. 
Lagið: Væri nú guð oss ekki hjá. 
1. Mín önd í guði er svo glöð, Af því hann 
vel mjer hlífir; Hann er mín huggun hjálp og 
stoð, Hann hjúkrar sál og lífi. Mig enginn háski 
hitta má, Þó horfist skatvænlega:á, Guð frelsar 
frá því kífi. 


s 


) Sbr. 62, Davíðs sálm. 


70 Elska og transt til guðs. 


2. því reiðir sig mín auðmjúk önd Á þann 
miskunnar herra; Jeg veit hans góð og heilög bönd 
Mig hjálp ei lætur þverra. Hann er mitt vígi 
og hjálparmúr Í hvers kyns voða styrkur, trúr, 
Hann mun mig hólpinn gjöra. 

3. Á drottinn vonið öll hans börn, Allt hjart- 
að gefið honum. Hann er vor styrkur, hlífð og 
vörn, Vor hjálp í mannraununum; En veikt og 
valt er manna megn; Mætti drottins og vilja gegn, 
Alls ekkert orka munum. 


57. Sálmur“. 


Lagið: Faðir vor, sem á himnum ert. 

1. Öraggur fel þú allt þitt ráð Eilífri drottins 
föturnáð, Og haf hans orð í hjarta þjer, Hvern- 
ig sem veröld byltir sjer, það eitt óvalt eg veit 
á jörð Og verk sem eru í guði gjörð. 

2. Heims fyrir gæðum hægt þú stríð, þín hjer= 
vist varir stutta tíð. —Vittu að stríð það annað 
er, sem ætlað var af guði þjer, Og það er tíma 
öðrum á, Sem öll þú skyldir launin fá. 

3. þig varðar mestu að vinnir hjer þau verk 
er drottinn sagði þjer. Og að þú líf þíns innra 
manns Með anda glæðir sannleikans, Og ríki guðs 
og rjettlætið Að rækja sje þitt stefnumið. 

4. Af allri stríddu orku við Alls konar freistni' 
og ranglætið. Guð er þín hjálp í gleði og 
nauð, Gættu þess vel, sem hann þjer bauð: Vert 


Elska og transt til guðs 71 


góðgjarn, rjettvís, grandvar, þá Guð mun þjer fyrir 
öllu sjá. 

5. Hygg ei hann svíki og hverfi þjer, Nær 
hættur duna' og styrma fer, Á vinda gengur vængj- 
um hann, Og vagn sinn gjöra þrumur kann; Hann 
skipað fær að skaði og neyð þjer skuli verða 
blessan greið. 

6. Já! vertu, styrkur, dimman dvín, Sjá dags 
í austri roðinn skín! Öll myrkur hrekja hönd 
skal dýr Hins hrausta, sem þar uppi býr Er 
morgunstjörnu skært svo skín, Skunda lætur úr 
fylgsnum sín. 

7. Reið þig á guð, því mannlegt megn það 
má sjer ekkert honum gegn; Og hverjum sem hans 
halda boð, Hann er þeim vernd og örugg stoð. 
Já, öllum sem að elska hann þeim allt til bezta 
gagna vann. 


58. Sálmur“. 
Lagið: Guð vor faðir vjer þökkum þjer. 

1. Sjá, allra augu upp á þig, Allherjar drott- 
inn! vona. Hver skepna biður: blessa mig, 
Og bættu nauðþurft mína! Nær örlát þín sig opn- 
ar hönd, Af góðu mettast þeirra önd, þær göfga 
gæzku þína. 

2. Vjer játum og, vor góði guð! Gott allt frá 
himnum kemur, „Gef oss í dag vort daglegt brauð“! 
Di:fumst ei óska fremur. þakklátt og hófstillt gef 


72 Elska og traust til gnós, 


oss geð Sem gáfur þínar ánægt með Girndanna 
græðgi temur. 

3. þinnar blessunar þegar vjer Í þínum ótta 
leitum, Rækjum vort kall sem bezt oss ber, Með 
bæn og kappi þreytum, Von lát ei bregðast vora 
þá, En veit oss björg og hagsæld ná Og náð, að 
rjett þess neytum. 

4. því meira gott þú gefur oss, Gæzkunnar 
faðir blífur, því meiri hjálpar flói foss Frá oss 
á allar síður; því innilegri ást á þjer Um æð 
vors hjarta þrengi sjer. þig allur lofi lýður. 


59. Sálmur. 


Lagið: Heimsins stýrir forsjón fasta. 

1. Vertu mótgangs trúr á tíma, Treystu drottni 
kristinn mann! Krossins ei þig láttu líma Leiða 
frá að elska hann. Minnstu þess, hvað mikla náð 
Og marga líkn hann fjekk þjer tjáð, Minnstu þess 
hvað þrátt hann styggðir, þrátt hans góðan anda 
hryggtir. 

2. Vertu trúr og veiklast eigi, Vinur guðs, í 
þinni trú; Engin villa brjóst þitt beygi, Byggðu 
á orðin þíns Jesú.  Rjúfðu' ei svarinn sáttmálann, 
Sem þú gjörðir fyr við hann. Ef þig nam sú brös=- 
un henda, Hansá náðir flýt þjer venda. 

3. Vertu trúr í vináttunni Við þinn guð sem 
elskar þig; Bræðrum þínum einnig unnir, Eins þó 
ráfi á villustig. Eptirdæmi guðs ei gleym, Gaf 


Elska og traust til guðs. 73 


hann son sinn föllnum heim, Brot upp gefa þú ef 
þreytist, Þjer ei drottins miskunn veitist. 

4. Vertu trúr í von og trausti, þó veitist hjálp- 
in ei svo bráð; Guð, þinn mildi herra og hrausti, 
Hulið. geymir líknar ráð; Öll þín andvörp heyrir 
hann, Hans ei miskunn bregðast kann; Allt má 
ske þitt athvarf svíki, En aldrei- guð í himnaríki ! 

5. Vertu trúr til æfi enda, Öruggt þreyt hið 
setta skeið, Ekkert láttu böl! þig benda Svo bug- 
ir stefnu' af rjettri leið. Heims ei jafnast hörm- 
ung má Himins dýrðargnótt við þá, Trúum þjón4 

S2m herrann hefur Hjá sjer geymt og frelst- 
um gefur. 

6. Vertu trúr á dauða degi, Dauða stríðið heyja 
vel. þín þá trúin þrotni eigi; það er lífsins efsta 
jel. Horfðu á Jesúm herra þinn, Hann þjer gef- 
ur sigurinn. Eymdafjötur st þjer greiðir, Inn í 
ríki sitt þig leiðir. 


60. Sálmur. 
Lagið: Jesús, sem að oss frelsaði. 

1. Hve þrauta myrkt og þungbært er Í þessum 
heimi að búa? Hvar fær mitt hjarta hægt á sjer, 
Til hvers á jeg að snúa? Á himni og jörð jeg 
hef ei neinn Nema herrann Jesúm eina, Hann 
hefur lífsins orðið einn, Hið eilífa og hreina. 

2. þú huggun guðs orðs háblessuð Í hjarta' eg 
vil þig festa: Að öllum þeim er elEkk guð Snýst 


74 Elska og traust til guðs. 


allt um síð til bezta. Sí þolinmótur byrði ber, 
þeim bjargar guð og leitir, Og raun, sem stund- 
leg að eins er, Um eilífð sælu greiðir 

3. Jeg girnist ei þá glaðværð hjer, Sem guð- 
leysinginn þráir, því hryggðin betri en hlátur er, 
Hún hjartað betra náir. þú herra veizt nær hent- 
ast er, Við heims jeg raunir skilji; Eg bið því: 
verði æ á mjer þinn elskulegur vilji. 

4. Jeg gef og fel mig glaður þá, Minn guð í 
þínar hendur; Jeg veit að krossins vegi á Í veg- 
semd hjá þjer lendi. þó bikar tæma hryggða 
hjer Jeg hljóti, sízt jeg kvíði; Jeg veit þín gæzka 
gefur mjer Hið góða vín um síðir 


61. Sálmur. 
Lagið: Frið veittu voru landi. 
1. Ástríkur ertu og gótur Eilífi guð og faðir 
minn. því ber jeg þolinmóður, Nær þín leggst 
á mig tiptanin. Kvíð ei, nje hræðst mitt hjarta, 


Hvað guð mjer ætla kann; Óttast þarf ei nje“ 


kvarta, Allt mjer sem bezt vill hann. Mig elsk- 
ar eins og faðir; Já aldrei neinum hann Um ald- 
Úr útskúfati, Hans ást er treysta vann. 

2. Og þó jeg ekki skilji Hans undarlegt og 
hulið ráð, Hans vegir samt og vilji Veit jeg er 
eilíf speki! og náð. Manns augað ei þá neina Úr- 
"ræða von rjeð sjá, Hvað margur hans fjekk reyna 
Hjálpina næsta þá! Guð minn! hver gat með rjetti 


Elska og traust til guðs, 15 


Greint að þá líði pín, Er honum ekkert ljetti Al- 
máttug gæzkan þín! 

8.JÁ Jesús, Jesús blíéi, Ó. Jesús! gef mjer 
friðinn þinn; Kenn mjer, um stund þó stríði, Með 
stilling bera mótganginn. þá krossins þungu byrði 
þú fyrir heiminn barst, Enginn þig æðrast heyrki, 
Ávalt þolgóður varst: Ó gef mjer numið geta 
það góða dæmið þitt, Og rór þín för að feta Unz 
frelsi kemur mitt, 


12. Skyldur við sjálfa oss og náungann. 


62. Sálmur. 
Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 

1. Ó Jesús minn! með auðmjúkt hjarta Eg vil 
setjast að fótum þjer; Eg veit í þinni augsýn 
skartar Auðmýktin hrein, og jörð sú er, Hvar 
sæði guðs orðs blómgast bezt, Og beztan ávöxt 
færa sjest. 

2. Hún er grundvöllur harla tryggur, þar helg- 
ur andi? í brjósti manns Sjer varanlegan bústað 
byggir; En bygging gjörvöll sjerþóttans Er Ba- 
bels turn, sem bráðum datt, því bygging þeirri 
drottinn hratt. 

3. því vil jeg drambi heimsins hafna Og hlýða 
í auðmýkt, guð minnl þjer. þú Ski hjarta 


TG Skyldur við sjálfa oss ög náungann, 


elskar jafna, það inndælasta vist þín er; Og bæn 
auðmjúku brjósti frá Nam beztu jafnan áheyrn fá. 

4. Mig veikan drottinn! virztu' að stoða — Sjá 
vilja minn'og andvörp heyr! — þá bresti er við 
mig löngúm loða Að leggja nitur meir og meir, 
Svo traust mitt geti glæðst til þín Og góðfús ást 
til bræðra mín. 

5. Ef betra: veitzt mjer hlutfall hefur Eg hrok- 
ast ekki vil af því: Jeg víát, að það er guð sem 
gefur, Og gjöf hans hver að skuld er ný; Og 
hverjum mikið herann gaf, þeim heimtast líka 
mikið af. 

6. Eg veit, minn guðl Að ég er minni Allri 
trúfesti þinni? og náð, Og túngu vinnast má ei 
minni Maklega fá þjer lofgjörð tjáð; Æl gef að 
hegðan megi mín Maklegar prísa gæzku þín. 


63. Sálmur.. 
Lagið: Í dag eitt blessað barnið er. 

-1. Að hafa nægt og heims-fögnuð Ei hjálpar 
sálu minni; Ánægður vera og óttast guð, Ef eg 
þess gæta kynni, það allra gæða æðst er reynt, 
Og að geyma sitt hjarta hreint, Og gæzku guðs 
að treysta; þetta hin bezta auðlegt er, Sem æf- 
inlega dugir mjer, Og bezt má hugann hreysta. 

2. Guð, sem míns hjarta þekkir þel, Og þörf- 
ia alla mína, Allt hvað mjer gagna veit hann 
Vel Víst lætur mig ei dvína. Í þeirri glöðu von 


Skyldur við. sjálfa vss- og náungann. eiri 


jeg vil Vinna sem jeg hef orku til, það:sem hans 
boð mjer bjóða; Köllunar minnar grandvar gá, 
þó grípi! ei launin jörðu á, Og vona? á guð 
minn góða. 

3. því skyldi“ eg treysta tál það á, Sem tælir 
mig og svíkur, Blindar um stund, og burt mjer 


'frá Sem blað af stöngli fýkur? Sú lukka, þeg- 


ar frá mjer flýr, 'Og fláráð við mjer baki snýr, 
Hvað hefi:eg þá eptir? Fáráður jeg ög fávís má 
Mitt: fallið hús þar liggja: sjá, því jeg á sand 
það. setti. 

4. Í brjósti Íláaið eg byggja vil Bústaðinn sælu 
minnar, Er ógnaregni og ofsabil Ei takist mein 


að vinna; því orðin: guðs og örugg trú Skal und- 


irstaðan vera sú, Eg sem að á hann reisi, Ánægð- 
ur svo jeg hvíli hjer: Við hvað sem drottins vilji 
er, Hörð þó að: hretin geysi. 

5, Á gleðidögum gjafarann Hinn góða vil jeg 
prísa, Og með manngæzku mest sem kann Hans 
miskunn: við mig lýsa; Á hryggðardögum hjarta 
mitt Hafa skal fyrir athvarf sitt þá von og trúna 
trausta: Að framvegis mjer hjálpi hann,“ Hvers 
hingað til svo margept vann Mjer þjarga hönd- 
in hrausta. 

6. þú svika glebi frá mjer flý, þinn flótta græt 
jeg eigi; Guð er mjer jafnan gleði ný, Við gæzku 
hans jeg þreyi. Til eilífs lífs hvað bezt mig býr, 
því bíta mun mjer hönd hans dýr, Hann hefur 


78 Skyldur við sjálfa oss og náungann. 


mig Í minni, Honum jeg treysta' og hlýða vil 
Unz hvíldar þreyttan kallar til, Og vekur í sælu 
sinni. 


64. Sálmur 
Lagið: Hjartað, þankar, hugur, sinni. 

1. Guðs barn! un við gæfu þína, Gnægtir ei 
þó veittust þjer; Lát þig ekki öfund pína Ann- 
ars fegri kjör þá sjer. þjer hvað hagar þekkti 
hann, þína daga' er telja vann; þigg ánægður 
það hann gefur, þjer hans forsjón gleymt ei hefur. 

2. þín ótrauður vert að vinna Verk, sem drott= 
inn bjóða vann; Ávextinum iðju þinnar Einan 
ráta láttu bann. Temjir fýsnir þínar þú, þá skal 
brátt þín: hlutdeild sú, Er girndin áleit granna 
og skerða, Guðs af blessán tvöföld verða. 

3. Hrúgur auðs þá helið grefur, Heims:er safna 
kepptust þý, Æðri hnossir guð þjer gefur: Gleð- 
ina hreinu brjósti í, Vitni hjartans varmt og rjett 
Vel að rækir þína stjett, Öflga von um arf á hæð- 
um, Eilífa gnægð af dýrðar gæðum. 

4. Snauður og hinn, er sjóð nam safna, Sama 
loksins takmark fann;- Gröfin alla gjörir jafna, 
Greinarmuninn afmá kann. Sjerhvað gott sem 
gjörðir hjer Guð á himnum launar þjer. Meir 
sá hafði millum handa, Meiri hlýtur reikning standa. 


Skyldur við sjálfa oss og náungann. 79 


65. Sálmur. 
Lagið: Ráðvanda þánka og hjartað hreint. 

1. Sæll er: sá mann, sem hjarta hreint Hefur og 
geymir ljóst og leynt; Augunum glatur ætíð hann 
Upp til síns drottins líta kann; Guðs þegar vegi 
gengur á, Guð er hans hjálp og styrkur þá; Að 
auga dfottins alskyggnt.er Innra bað honum fö ÓgR 
uð ljer. 

2. Með blygtan, ótta og angurs pín Aldrei lít- 
ur hann sporin sín. Hjartað sem ber í brjósti hann 
Með bríxlum ei hann særa: kann, IÓrunar dagleg 
efni ný Hans yfir sál ei draga ský;  Sakléysið 
engum sveik hann frá, Svo þeir hann klagi guði hjá. 

3. Þú, sem lagðist í lesti og synd, Lærðu að 
temja þína girnd; Útslökk í. tíma eldinn þann, 
Eyðandi bál sem verða kann. Hver:'€igi strax 
um: æsku vor: Óttast hið fyrsta synda spor, Lík- 
ur vorblómi brotnu sá Bráðlega visna og falla má. 

4. þekktu þá tign sem guð þjer gaf, Og gát 
á henni: stöðugt haf; Dýrunum lægra hrapar hann, 
Í hlekki girnda' er „seljast vann. Guð, svo þú 
hjartað geymdir: þitt, Gaf þjer skynsemi' og orðu 
ið sitt; Tvöfalt fyrst ljós er tendrað þjer, Tvö- 
falt þín ábyrgð meiri er. 


66. Sálmur. 
Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 


1. Hver gengur öruggt guts á vegi Og guðs 


80 Skyldur við. sjálfa oss og náungann. 


hinn sanni vinur er? Sá sem mennina óttast 
eigi, Hjá engri skyldu hliðrar sjer; Guð er hans 
skjöldur, skjól og vörn, þó skynji ei þetta heims- 
ins börn. 

2. þó bylgjur hafs og blossi æti, Og björgin 
sundur klofni hörð, Og skjálfi eins og þeytt á þræði 
Af þrumum bæði fjöll og jörð, Eó minnsta hár hans 
höfði á Án herrans vilja" ei skerðast má. 

3.. þó net sín vjel og vonzkan breiði Á víð 
og dreif um leiðir hans, Og ýmsir hann með mót- 
gjörð meiði, Hann minnist ætíð frelsarans; Aumk- 
ar hinn seka, vont sem vann, Með velgjörð sigra 
reynir hann. 

4, þó heimur hann með lygum ljósti, Og löst- 
uð sje hans athöfn hver, Á himnum og Í hreinu 
brjósti Hans huggun bæði og vitni er.. þeim grand 
ei nokkur gjöra kann, Sem guð er með og sam- 
vizkan. 

5. Í Jesú nafni þannig þreytir þolinn og glað- 
ur lífsins skeið, Sá eptir drottins boðum breytir, 
Baðandi' í rósum særður neyð. þar sjest:- hvað 
styrkur stendur sá, Er stöðugt vonar drottinn á. 

6. Ó Jesú! virztu æ mig leiða, Um þinn sann- 
leiks og friðar stig, Og mjer þróttveikum gang- 
inn greiða, þinn góður andi styrki mig; Himnesku 
gef mjer hnossi ná Heilagra þinna landi á! 


"Skyldur við sjálfa ogs og náungann. St 


67. Sálmur. 
Lagið: Oss lát þinn anda styrkja. 

1. Ó drottinn! allt mjer segir, Að jeg sje gest 
ur hjer. Gef að mjer gleymist eigi Hvað gull- 
væg tíðin er. þá stund mjer gefur gæzkan þín 
Veit mjer svo vel að brúka Sem væri! hin efsta mín. 

2. Heims þessa hverful gæði, Hefð, auð og virð- 
ingar, Öll þó jeg eignast næði, Ei þau mjer gagna 
„par; Verða mjer bölvan, tjón og tál, Ef þau svo 
illa brúka, Að minni spilla sál. 

3. Í tíma gef jeg geti, Guð minn! það kannazt 
"við, Dag hvern svo dýrst jeg meti Dyggð og sam- 
vizku-frið. þá hef jeg fundið fjesjóð þann, Er frá 
mjer enginn taka, Já! ekki dauðinn, kann. 

4. Hjá þjer jeg liðs nú leita, Líknsami faðir 
minn! Aðstoð mjer virztu veita, Svo viljann helga 
þinn Stundi' eg og ræki um fram allt, En aldrei 
ginnt mig geti Glys heims og prjálið valt. 

5. Ó guð! ef eg þjer gleymi Og missi þína náð, 
Hvar finn jeg þá í heimi Hugsvölun, athvarf, ráð? 
Yfir mjer dunar dómarinn, Undir mjer geigvæn 
gína Glötunar myrkurin. 

6. Æl lát þitt ortið bjarta Og andann áéðh 
þinn Mitt vekja og hnegja hjarta, þá hrasar fót- 
ur minn; Faðir! við þína hald mjer hönd, Bezt 
veginn þú sem þekkir, þín heim á friðar lönd. 

7. Unn mjer jeg aldrei gleymi Alstatar nálægð 
þín, Svo hverja er dvel í heimi Helgi þjer lífs 


82 Skyldur við sjálfa oss og náunganh. 


stund mín. Og þegar kvöld mitt komið er Til 
hvíldar glaður gangi, Guð minn! í faðmi þjer. 


6S. Sálmur. 
Lagið: Óvinnanleg borg er vor guð. 

1. Ó guð! þín gæzkan ástúðlig Mjer um það 
vissu gefur, Að ei til hryggða' og mæðu mig þín 
mildi skapað hefur. Öll gleði gjöf þín er; Gott 
kemur allt frá þjer; Hvað sæll er sjerhver mann, 
Sem þinna gáfna kann Njóta með hjarta hreinu! 

2. Gleðinnar vinur guðs son var, Með glöðum 
hann sig kætti, Eins og meðaumkan mildur bar 
Með þeim er eitthvað grætti. Hans andi! af himn= 
um enn Huggar guðrækna menn; Allt böl vort 
-bætir hann, Ef bústað hjá oss fann, Og vígir 
vora kæti. 

3. því vil jeg hafa hressa lund, Af hjarta glað= 
ur vera; Og fyrir hverja heilla-stund Þþjer herra! 
þakkir gjöra. Hefur, unz heimur dvín, Hver dag- 
ur mæðu sín; En guðhrædd sál og góð, Guð minn! 
úr þínum sjóð Hvern dag fær huggun líka! 

4. Skynsemin allri skemmtan mín Skortur og 
lög skal búa, En minning heilög mjer skal þín 
Minn guð! frá ljettúð snúa. Samvizkan síkna mín 
Sje mitt fagratar vín; Hrein gleti og hófleg þá 
Hressingu mjer skal ljá, Og fjör til góðra gjörða. 

5. Styrk mig, drottinn! að þakka þjer Og þókn- 
„an með því sýna, Nær gleði og lán þú gefur mjer, 


Skyldur við sjálfa oss og náungann. 83 


Að gleðja bræður mína. „Glaðvær og góður ver“. 
Guðs orð og hjartans er. það gjör mjer lögmál 
ljett, Og lát mig skilja rjett, Ó guð, minn góði faðir! 


69. Sálmur. 
Lagið: Til þín heilagi herra guð. 

1. Ó hverzu dýrmæt guðs er gjöf Gótrar fá 
heilsu notið! Glaðvær sá honum greiti lof, Er gæði 
þau fjekk hlotið. Já, ómissandi er heilsan hnoss, 
þó hugsist þetta sjaldan oss Fyr en það finn- 
um þrotið. 

2. Nær kvalabeði köldum á Vjer kveinum daga 
og nætur, Og augun blundað ekki fá, Af angist 
hjartað grætur, En holdið tært af eymdum er: 
þá auglýsist að heilsan er Dýrgripur mjög svo 
mætur. 

3. Ó Jesúsl minnstu! á alla þá, Sem ógna þján- 
ing bera, Sál þeirra legg ei ofþungt á; Eilífi náð- 
ar herral Send þeim huggan og hjálp í neyð Og 
huga styrkan fram í deyð Og frið nær fjör 
skal þverra. 

4. Ef nýja heilsu þóknast þjer þeim þjátu apt- 
ur veita, þá gjöf þeim meta gef sem ber, Með 
gætni hennar neyta; Oss hinum eins þig heiðra 
kenn, þjer hlýðnast, og við alla menn Sem bræð- 
ur vel að breyta. 

5. Æl! unn oss heilsu alla stund Sem ást- 
gjöf brúka þína, Svo hjá oss finnir hrausta önd 


84 Skyldur víð sjálfa oss og náungann. 


Nær hreysti líkams dvínar; Og loks í byggðir leið 
oss þær Vort líf og heilsa Jesús kær Hvar ekki 
er eymd nje pína. 


#0. Sálmur. 
Lagið: Sælir eru þeim sjálfur guð. 

1. Guð! sem háleita gáfu þá Gafst oss mönn- 
um í heimi, Að tungan sjerhvað sagt nam fá, Er 
sálin vill og geymir, Állmikla hjer Eg finn þig 
mjer Ábyrgð á hendur segja, Er mjer bauðst gá, 
Minn hvenær á Munnur að tala' eða þegja. 

2. Guðlausra flokk þú forða mjer Að fylla nokk- 
urn tíma, Sem hæta allt hvað heilagt er, Herrans 
að boðum kíma. Gárunga tal, Og gálaust hjal 
Glaðværð ei saurgi mína, Frómt já og nei, En 
eiðar ei, Einlægt bezt hjarta sýna. 

8. Styrk mig að vega vel hvert orð, Sem 
villa kann eða meiða, Og varast eins og andar= 
morð Allt róg og smjaðrið leiða. Sannleikinn einn, 
Hiklaus og hreinn, Heilagur skal mjer vera; Arg- 
ara' en rán það erog smán Aflaga hann að bera. 

4. Fánýt og vesæl frægð er það, Fjærri skal sú 
mjer vera, Náungans leita lýtum að, Og lastgjarn 
út þau bera; Neil þegar vill Öfundin ill Óhróðri með 
hann beygja, Hans virðing þá Jeg vil ef má 
Vernda en annars þegja. 

6. Trúnaðar mál, sem ekki er Óhæfa nein að 
fela, Aldregi skal af munni mjer Málæðið skaðlegt 


Skyldur víð sjálfa oss og náungann. 85 


vjela; Sá sem eitt sinn Mjer ástfólginn Ugglaus 
nam trúnað sýna, Ósáttur má Ei orsök fá Að ótt- 
ast tungu mína. 

6. Tungu þó leysa ber mjer band Og birta skír- 
an sanninn Fyrir konung og föðurland Fyrir vel- 
gjörðamanninn. Æ skal hún greið Aumingjans 
neyð Með atstoð guðs að ljetta, En hindra með 
Hreinskilið geð Hrekkvísi? og ráðin pretta. 

7. Hvað sem rjettvíst og heiðvirt er Hreinlíft 
og ástsemd skrýðir, Hvað mætrar dyggtar merki 
ber og menn hvervetna prýðir, Guð. gefi hjer Af 
munni mjer Sem morgundögg það streymi, Og 
hermi ljóst Hrekkvísi og þjóst Mitt hjarta sízt 
að geymi. 

8. En um fram allt minn góði guð! Gjör snjalla 
tungu mína þín að víðfrægja blessuð boð Og birta 
miskunn þína; Í gleði" og neyð Hún æ sje greið 
Mitt auðmjúkt kvak þjer bera; Styrk mína sál, 
Svo mannsins mál þjer megi geðþekkt vera. 


71. Sálmur. 
Lagið: Óvinnanleg borg er vor guð. 

1. þú kristinn maður! heyrðu hjer Herrans boð- 
orðið mæta: „Hvað annar gjöri þú kýs þjer, þess 
átt við hann að gæta“. Ránglæti og svik um 
síð Sannlega gjöld fá stríð; Opt skálkum illgjörð 
vinnst, En þegar varir minnst, Hegning þeir harðri 
mæta. 


86 Skyldur við sjálfa oss og náungann. 


2. Hegnarinn máttki horfir á Hrekkvís hvort 
skeytin sendir, Hvað lítilmagninn lýta má, Á laun 
hve sárs hann kenndi. Hann þegar heldur dóm, 
Sem hjörtun elskar fróm, Öll vopnin illvirkjans, 
Og örvar svikarans, Skelfdri þeim hrökkva úr hendi. 

3. En sá sem hatar hrekki' og vjel Herrans 
vill ásjár bíða, Honum að lyktum vegnar vel, þó 
verði um stund að líða. Rjettur skal hans og 
hrós Hefjast sem miðdags ljós. Drottinn held- 
ur sín heit, Hjálpráð hann öflugt veit Öllum sem 
honum hlýða. 

4. Um heimsins laun ei hirtu því, En herrans 
götu skunda. Haf þína unan honum í, Með heiðri 
kall þitt stunda; Svo muntu honum hjá þíns hjarta 
lysting fá; Öll fel þín efni og ráð, Ást hans og 
föður náð! Hans blessuð boð ígrunda. 

5. Hólpinn í geymslu guós þú ert, Gleð þ'g í 
honum einum, Ljúfur, góðgjarn og lempinn vert 
Líka þolinn í raunum. Sízt guði gleymast kann 
Góður og rjettvís mann: Sínum hann segir bert: 
„Saklaus og frómur vert. Guðs færðu gnægt að 
launum“. 


72. Sálmur. 
Lagið: Faðir vor, sem á himnum ert. 
1. Hjálpi mjer guð þín gæzkan blíð, Jeg grand- 
var finnist lífs um tíð:. Unn mjer að sýna eng- 


Skyldur við sjálfa oss og náungann 87 


um prett En afla fjár míns vel og rjett; því fje, 
sem illa fengið er, það ferst og enga blessan ljer. 

2. Fyr en rangfengnum fagni auð Fús vil jeg 
þola skort og nauð; Ánægður nær og iðinn því 
Ærlegri fátækt lif' eg í, Samvizkan hreina, sem 
jeg ber, Sælgæti verður daglegt mjer. 

3. Guðs þegar boða geng jeg leið, Guð er mín 
hjálp í allri neyð; Og ríkis hans á rjettan veg 
Ef rækilegast leita jeg, Allt hvað sem bezt mjer 
henta sá Hans gæzka mun mjer veita þá. 


73. Sálmur. 
Lagið: Dagur er, dýrka ber. 

1. Meiri auð Eða brauð enginn hlýtur Heldur 
en mildi Herrans vildi; En hver sá, Er við þörf 
Ei vill störf Æfa þrótt sinn, Fæðu fá Sízt skal sá, 
Svo bauð drottinn. 

2. Starfa því, Og þíns í Andlits sveita Bjárg- 
ar leita; Blessan veita og brauðs nægð Guð mun 
þá; Þjer hann á þóknan hefur, þína? ef stjett 
Stundar rjett, Og styrk þjer gefur. 

3. Ef þú þörf Iðkar störf Eykst þjer þróttur; 
Vit þitt æfist, Hönd varð hæf Og hagvirk. Verk- 
in þjett Vel fær ljett Vaninn góði; En böls er 
rót Letin ljót, Lasta móðir. í 

4. Tóinn þörf Stunda störf, Styrk þjer guð ljær. 
Hönd ef þreytist, þú nær sveitist þau við, Upp 


88 Skyldur við sjálfa oss og náungann. 


til hans Innra manns Andvörp sendu, Og legg 
í stað Störfum að Styrkar hendur. 

5. Itinn þörf Ióka störf, Allra gagn styð. Eig- 
inn hag Með annars baga' Ei efi þú. Gjör allt 
rjett, Líðendum ljett' lífs armæðu; Laun skalt fá 
þreföld þá þú af hæðum. 

6. Iéinn þörf Ióka störf; En þess vel minnst: 
Gálaus eigi! Að gleymir degi Guðs þíns, Sjer sem 
hann Helga vann, Og hjarta þínu; Unn því þá 
Frí-stund fá Hjá föður sínum. 

7. Eins ávalt Um fram allt Einkum gætir, Verk 
svo laga', og Hegðan haga Hvern dag, Guði að 
Þþóknist það, Og þar um keppir, Með syni hans 
Sigurkrans Síðast hreppir. 


74. Sálmur. 
Lagið: Guð miskunni nú öllum oss. 

1. Nær sæll og heill þú sofna fær, Og sæll og 
glaður vaknar, þess fáráðs minnstu fjær eða nær, 
Sem fæðu og heilsu saknar. Hold þitt á meðan 
hvílast vann, Hann spyr, hvað nóttu líði: þín dag- 
stund glöð og greitt fram rann, Hann grætur einn 
í stríði: Hvað sín sje sein og bíði. 

2. Krjúp fyrir drottni auðmýkt í, Ó minn sann- 
kristni vinur! Og hans á föður hjarta kný Að 
hjálpa þeim er stynur; Og gjör svo allt hvað ork- 
ar þú, Aumingjans neyð að ljetta; Með því þú 


Skyldur við sjálfa oss og náungann. 89 


vottar þína trú Þrautbeygðum hönd að rjetta, Vel 
guði þóknast þetta. 

3. Gefi mjer drottinn daglegt brauð Og dýr- 
mæt heilsu gæði, Þakka vil honum eg þann auð 
Með orði og verki bæti; Volata gleðja vil eg þá 
Og veikum líkn auðsýna; Og þó að nokkur ept- 
ir á Við eymd ei vikni mína, Minn guð ei mun 
mjer týna. 


#5. Sálmur. 
Lagið: Guðs son kallar komið til mín. 

1. Hvað sæll er sá, sem aumum ann, Með ást 
og hjálp við náungann Skuld sína guði greiðir; 
Í meðlætinu minnist á Hinn mótlætta, sem raun- 
ir þjá, Og hryggur líf framleiðir. 

2. Friður: skal æ og unan góð Á  mannvinar- 
ins búa slóð, Hans fæðu blessan bæta; Heyrð 
skal í neyð hans bænin blíð Í banasæng á dauð- 
ans tíð, Og hann guðs miskunn mæta. 


#6. Sálmur. 
Lagið: Öll náttúran enn fer að deyja. 

1. Ó, hvað veröld yndisleg væri, Ef eindrægni 
og friður, sem bæri, Hjörtu manna' og bústaði 
byggðu, Bræður svo hver annan ei styggðul 

2. Tvíðrægni sú ófreskjan illa, Eining manna? 
er keppir að spilla, þreytt þá hlyti? og hrakin 
að ganga Hvergi næði afdrep þar fanga. 


90 Skyldur við sjálfa oss og nánngann. 


3. Opt sú heyrist umkvartan lýða : Ei sitt vilji 
musterið fríða Hjá oss hyggja lukkan á láði, 
Lifum vjer því ógæfu hrjáðir. 

4. En ef friður inni sitt reisir. Aumingjanna' 
í fátæku hreisi, Vært í bóli veslu þeir hvíla, Vart- 
halds englar guts að þeim skýla. 

Sjáum stjarna sólfagran grúa, Saman þær 
í ástsemi búa, Eins og hver til annarar brosi, Eng- 
inn þeim sig nálægir rosi. 

6. Guð þann lætur herskarann hæða Um himna 
friðinn blítt til vor ræða: Að í myrkri sútanna 
svörtu Svo í friði skíni vor hjörtu. 

7. Sjáum blessuð blómin á vorin: Boða þessi 
rósfögru sporin Sumar bjart, er senn:skuli stoð, 
Og sjálf þau skrýta dýrðlegri blóma. 

8.- Svo:hver ástar unanin hreina, Er í heimi 
vjer fáum reyna, Um himins ást þá háleitu ræðir, 
Er hæðasumar þúsundfalt glæðir. 

9. Helgur sá mjer hngsvalar friður, Hjá mjer 
styggð er kælt get jeg niður. Færir hann mjer 
forsmekkinn góða Af friðsæld himins útvaldra 
þjóta. 

10. Beisk nær hjörtu blíðka jeg kunni, Bjó til 
sátt með verknaði? og munni, Að. mjer drottinn 
ásjónu vendi, Ótal náðar geisla mjer sendi. 

11. Blíti drottinn! beyg þú vort sinni Bless- 
aéri með föðurást þinni. Styrk oss að í freisting 
ei föllum, Friðaranda þinn gef oss öllum. 


Skyldur við sjálfa oss og náungann. 91 


77. Sálmur. 
Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 

1. Ó guð! þú skalt mitt vitni vera, Jeg vil 
minn málstað fela þjer, Og engan hefndarhuga 
bera til hans sem braut á móti mjer. Hvar stæði? 
eg gærkan guðdómlig, Ef gengir þú í rjett við mig ? 

2. En rjetti gleyma þú villt þínum; Já, þú 
sem faðir elskar hann, Er brot upp gefur bróður 
sínum, Við beisklyndinu sporna kann. Hve sæll er 
maður sáttargjarn, því sá skal kallast drottins barn ! 

3. Með hógværð vil jeg sanna og sýna, Að sje 
mjer kjörin himnavist. Ef óvini jég elska mína, 
þá á jeg skylt við Jesúm Krist, Og fæ mig kennt 
við föður þann, Er föllnum mildi og líknar ann. 

4. AÐ nálægjast sinn náðarstólinn Ei neinum 
bægir hann frá því; Hans gæzku- eins og sumar- 
sólin Oss sjerhvern morgun rennur ný; Og Jesú 
dreyri drýpur enn Sem dögg á vonda og góta menn. 

5. En áfelli það yfir oss leiðir, Ef upp á drott- 
ins syndgum náð; því heptum brætur hefnd og 
reiði, Og höfum Jesú blessað ráð: þeim röðull 
hverfa reiðum vann Ei rennur má ske optar hann. 

6. Svo komum þá, minn kristni bróðir! Og knýt- 
um sátta' og tryggðabönd, því englar drottins 
gleðjast góðir, Nær góðgirnin fær yfirhönd, Og 
sömu vægð er sýnum hjer Hjá sjálfum drottni 
mætum vjér. 

7. Vor faðir, drottinn! allra ertu, Og allir börn 


92 Skyldar við sjálfa oss og náungann. 


þín köllumst vjer; Að elska frið vor aðstoð vertu 
Svo ötlazt getum líkn hjá þjer; Æ send oss bless- 
an, líf og lið, Og leið:oss alla! í himna frið! 


78. Sálmur“. 
Lagið: Óvinnanleg borg er vor guð. 

1. Hve fagurt, gott og inndælt er Í eining þá 
menn búa; Nær hver til annars elsku ber, Öllu 
til góðs vill snúa! Sem læknismeðal mætt Mönn= 
um fær heilsu bætt, Sjerhverri svo fær þjóð Sam- 
lyndi og eining góð Veitt heilsu og hreysti sanna. 

2. Sem dögg sú Hermon fellur frá Frjófsemd 
og blessan gefur, Svo. er um ást og eining þá 
Guðs andi kveikt sem hefur. 'Sálunni' hún færir 
frið, Fjör hennar lífgar við, Blessan og hvers kyns 
hægð, Heill, gleði, sóma, frægð, - Um byggð og 
"lönd út breiðir. 


13.. Jesú „eptirbreytni. 


79. Sálmur. 
Lagið: Hjartað, þankar, hugur, sinni. . 

1. Lát mig Jesúl lyndan finnast Líkt og þú á 
jörðu varst; „þess mjer gef í þrautum minnast 
þú hvað stilltur krossinn barst.. „Safnist haturs- 
menn að mjer, Mig þú styrk að líkjast. þjer: 


*) Sbr. 92. Davíðs sálm. 


Jesú eptirbreytni. 93 


Þeirra! yfir blindni! og brotum gráta Með blíðu 
hjarta þeim forláta. 

2. Hjálp! mjer Jesú! hegtan þína Hafa fyrir 
augum mjer; Alla keppast æfi mína Einkum við 
að líkjast þjer, Mat og drykk er það ljezt þinn, 
Að. þóknast guði hvert eitt sinn. Gef að ekkert 
eg það vilji Okkur nokkurt sinn er skilji. 

3. Kenn mjer Jesú! hug minn hreysta Með 
helgri bæn í líf' og deyð; Kenn mjer góðum guði" 
að treysta, Gleði hvort sem reyni" eða neyð; Hans 
mjer vilja lynda lát, Lát hans orð minn stilla 
grát; Hans mjer hjálpa verk að vinna Vinnudag- 
ar unz að linna. 

4. Góði Jesús! virztu veita Vizku' og styrk 
þíns anda mjer, Stríð við hold og heim svo þreyta, 
Að hvorugt dragi mig frá þjer. Eg er fús, en 
orkan smá, Ó minn Jesús! statt! mjer hjá, þú 
sem megnar þínum vinum þrótt að gefa? í van- 
mættinum. 


14, Guðs orð. 


SO. Sálmur. 
Lagib: Sæll er sá mann sem hafna kann. 
6 guð! sem heyrir allra raust, Þinn anda 
virztu' oss gefa. Á þig vjer setjum allt vort 
traust, Unn oss þig rjett að lofa. - Unn oss þitt 


94 Guég orð. 


orð svo heyra hjer, Í helgri trú að styrkjumst vjer; 
Og lærum þjer að lifa. 

2. Opnaðu þinna þjóna munn, að þinn ogs birti 
vilja, öruggir gjöri' oss orð þín kunn, Og einskis 
hirði að dylja. - Og hvað þú til vor tala villt, 
það taka jafnan lát oss gilt, Og veit oss vel það 
skilja! 

3. Opna vor eyru, ó vor guð! Og stjórna voru 
sinni, Svo heyrum skírt þín heilög boð, Og höf- 
um þau í minni. - Gef hver og einn af hjarta 
sjer Um hugað láti að geðjast þjer, Og í því 
unan finni. 


SI. Sálmur. 
Lagið: Í dag eitt blessað barnið er. 


1. Gott er:að koma guðs í hús. Með gleði" eg 
þangað skunda. Hver skyldi ekki hverfa fús Hins 
heilaga til fundar?  Hjer er sá staður herra kær, 
Er hjeztu' í náð að vera þeim nær, Af hjarta 
er á þig kalla.  MHjer viltu lofgjörð heyra mín, 
Hjer viltu kenna oss botorð þín, Bænheyra' og 
blessa' oss alla. 

2. Heilagi mikli herra guð! Hulinn í dýrðar- 
tjaldi, Þig fá ei augu syndag sjeð, Samt ertu 
guð um aldir. þú býr í hæðum himnaranns, 
Hjarta þó nálgast sjerhvers manns Í trú sem til þín 
leitar. Ó guð! mig þyrstir eptir þjer, Ó guð! sem 
þörf míns hjarta sjer, þinn fund mjer virztu veita. 


Guðs orð. 95 


$2. Sálmur. 
Lagið: Kirkja þína vjer komum í. 

1. Hvaé dýrðleg:sól þín drottinn er Í dag að 
nýju runnin mjer, Allt lífgar hún í heimi. Til 
þín, þú ljóssins drottinn dýr! Í dag þinn lýður 
hjarta snýr, Veraldar glaúm svo gleymi. 

2. Þinnar dýrðar upp hefur hljóm Allt hvað 
sem gafstu líf og róm; Lækurinn, fjallið. fríða, 
Loptið, ljósið og málið manns Miklar þitt nafn í 
einum krans; þín kirkja er veröldin víða. 

3. Á jeg aleinn að þegja þá, þínum söfnuð 
mig slíta frá, Í heimsins solli sitja? Nei! það 
skal gletja geðið mitt, Guð minn! að prísa nafn- 
ið þitt, Og húss: þíns opt að vitja. 

4. Fagur er himin, fögur jörð, En fegra er 
þó þitt guðdóms orð, Ó- faðir elskulegil Í Jesú 
nafni" eg nálgast þig, Frá náðarfaðmi þínum mig 
Útiloka þú eigi. 

5. þó fyrnast hljóti? og falla' eitt sinn Vor fagri 
og mikli heimurinn Með öllum skepna skara, þín 
himnesk orð og heitin blíð, þín heilög boð og 
lögin fríð Um alla eilífð vara. 

6. Hjálpa mjer guð! svo hjartað mitt Heitri og 
geymi orðið þitt Sem auðlegð ætstu sína. Hjálp 
mjer þinn dag svo halda nú, Að hræðist ei nær 
dæmir þú Helgidags hegðan mína. 


96 Guðs orð. 


$3. Sálinur; 

Lagið: Óvinnanleg borg er vor guð. 
#1; Kom þú Hin frelsta herrans hjörð, Heyrðu 
það orðið góða, Sem himni frá oss flutti á jörð 
Frelsarinn allra þjóða! Hans raust er himnesk 
náð, Huggun og blessuð ráð; Hans æðsta er það 
boð: „Elskaðu drottinn guð Og börn hans bræð- 
ur þína“! 

2. Ó maðurl líf og sálu: sem Í solli heimsins 
grefur, Hvert anar þú? Hverf aptur heim, Ör= 
stuttan frest þú hefur; Guðs röddu gætinn hlýð, 
Hans gærkan einkablíð þín bíður, biður hjer Og 
breibir faðminn. þjér, En vísast optar aldrei. 

3. Ó drottinn þínu orti nú Unn oss með lotn- 
ing! hlýða. - Huga vorum til hæða snú; þín himna 
gæzkan blíða Klökkvi vor hjörtu hjer, Svo helg- 
umst allir þjer, Himneskan finnum frið, Fögnuð 
og inndælið Af nátar nálægð þinni! 


84. Sálmur“. 
Lagið: Kirkju þína vjer komum Í. 

1. Orð þitt, drottinn! er einka sætt, Öll fær 
það sálarmeinin grætt, Hver sem því helzt kann 
trúa, Burtsvipt því ei úr brjósti mín, þó brotið 
hafi? eg ráðin þín; Lát það frá löst mjer snúa. 

2. Herra! þjer fel jeg hjartað mitt, Við hætta 
freistni gjör það kvitt, Vek hjá mjer varúð sanna; 


*) Eptir sjera Ólaf Einarsson á Kirkjubæ. 


Gués orð. 97 


þinn andi byggi í brjósti mín; Brennandi trúna 
gef til þín, En ást til allra manna. 

3. Himneski faðir, hjálpin mín! Haldist yfir mjer 
blessan þín Daga og dimmar nætur. Út breiða 
skal jeg orðið þitt, Áformið virztu styrkja mitt, 
Gef að bæn minni gætur. 


85. Sálmur. 
Lagið: Heiðrum vjer guð af hug og sál. 

1. Ó guð! á sannleiks orðið þitt Öruggt skal 
treysta hjartað mitt, Í neyð að hjálpa þeim hjezt 
þú, Á þig sem kalla' í sannri trú. Allt fram á lífs- 
ins efsta stig Eg skal því drottinn! hrópa á þig, 
Frá því skal ekkert fæla mig. 

2 Ó, þá huggan í hverri þraut Að hverfa í þitt 
náðarskaut! Að mega leggja líf og önd, Líkn- 
sami guð! í þína hönd; Að hvert og eitt mitt and- 
varp hjer, Í Jesú nafni fram sem ber, Hefur þú 
geymt í hjarta þjer! 

3. Jál Öll það veit jeg andvörp mín Efalaust 
heyrir gæzkan þín; Viss er eg um þú veitir mjer 
Hvað velferð minni hentast er. þegar mín neyð 
og þörf er stærst, þá er þín blessuð hjálp mjer 
næst; Hvað þrávalt hefur þetta rætzt! 

4. Ó faðir! þú og orðið þitt Athvarf skal jafn- 
an vera mitt; Á því jeg aldrei þreytast vil þín 
að hrópa og flýja til. Hvað helzt sem mjer að 


5 


93 Guðs „orð, 


höndum ber, Herra! jeg skal ei sleppa þjer, Unz 
þinni býtir blessan mjer! 


15. Bænin, 


S6. Sálmur. 
Lagið: Öll náttúran enn fer að deyja. 

1. Háleit gleði, himneski faðir! Huggun blíð og 
unaðsemd það er, Að dupti ljéztu vanmáttku vinn- 
ast Veg til þín hinn almáttki finna. 

2. þá jeg nokkurs þarfnast af (gæðum, Til þín 
jeg kvaka, mildin á hæðum! það mig skortir, þú 
hjezt mjer veita, þegar í nafni Jesú þess leita. 

3. Fagurt er það fyrirheit góða, Faðir minn! 
En þú rjeðst og bjóta, Að ei jeg bitji um ann- 
að mje þrái En þín speki heilnæmt mjer sjái. 

4. Æ, hver veit það eins hvað mjer hagar, 
Ó minn guð! og þú, er svo lagar Allt meé speki 
ástljúfri þinni, Að algóðan þig sjerhver loks finni. 

5. Eáttu, hvað sem hlýt jeg að mæyna', Helga 
bæn við þig mig sameina, Og mjer frá því engan 
hlut bifa Að elska þig og guðlega lifa. 


$7. Sálmur. 
Lagið: Faðir vor, sem á himnum ert. 
1. Vor guð oss sjálfur biðja bauð, það býður 
og vor eigin nauð; þess bæn sem trúir heyrir 


Bænin. 99 


hann, Er hvers eins þekkir innra mann. Til guðs 
sem vinar flúið fá, Hvað fær við sælu jafnast þá ? 

2. Ó hygg að, maður! hvað það er, Sem hefur 
þú af sjálfum þjer. Sjá! allt það gott, sem gleður 
þig, Er gjöf þíns drottins föðurleg; Allt meir þjer 
veitti? hans mildin trú Og miklu betra! en skynj- 
ar. þú. 

3. Í nafni Jesú, barn guðs! bið; þá blasir þjer 
guðs faðmur við. Hann anda síns þjer sendir náð, 
Hans svölun, ljós og styrk og ráð; þá fær þú 
hjálp á hentri tíð, Og hvert eitt sigrar andar stríð. 

4. Með trú og auðmýkt bæn fram ber, Og bið 
að drottinn veiti þjer það eitt, sem honum þyk- 
ir bezt; Og þína velferð eflir mest; þín sál þá 
barnsins finnur frið, Sem föðurbrjóstið hvílir við. 

5. Nær fyrir guðs þú krýpur knje, þitt klökkt 
og ástríkt hjartað sje, Og nauðsyn brætra þinna 
þá Skalt þú hjer góðfús minnast á; Og óvin eins 
og vin þinn vel þú vernd og miskunn drottins fel. 

6. Ó, hvílík svölun hjartanleg, Himna faðir! að 
kvaka á þig. Æ virztu' að helga vora sál, Svo 
vort þjer geðjist hjartans mál; Og frá þjer líkn- 
samt fái svar, þú faðir allrar miskunnar! 


Ss. Sálmur. 
Lagið: Hver sem ljúfan guð lætur ráða. 
1. Ó guð! jeg hrópa á þig og þreyi, Nær þú 
með reynslu vitjar mín. þitt Bjar lukt þú læt- 


100 Bænin. 


ur eigi, þeim líknarþurfi fýr til þín. Hjá þjer ei 
mátt til hjálpar þver: Og hvað þjer þóknast gott 
það er. 
89. Sálmur. 
Lagið: Hátt upp Í í hæðir. 

1. Í hæð minn andi, Ó drottinn! til þín snýr, 
Bljúgur, biðjandi, Brjóst þinnar gæzku knýr; Heyr 
mig Í Jesú nafni nú: Kom helgur herra :; Og 
hjá mjer viiztu búð, 

2. Ást, eining, friðinn, Ó guð! þitt fylgdarlið, 
Míns hjarta hliðin Og hús mitt geyma bið. þinn 
andi, faðir, fylgi mjer Úti og inni ;; Og alstað- 
ar hvar jeg fer! :,: 

3. Mjer vertu? í minni, Svo megi' ei gleyma 
þjer. Sýn mjer hvert sinni, Sannlegt og rjett hvað 
er. þíns anda kraptur knýi mig á verk þau 
vinna, ;;sem veit þjer þóknanlig.:, 

4. Ef eg hlýt líða, Auglýs mjer Wiging þinn ; 
Hjálp mjer að hlýða Og hepta vilja minn. þú 
sterki guð, mig styrktu, þá Holds feilur hreisi, 
;:Og himni lát mig ná!:, 


16. Skirnin. 


96. Sálmur. 
Lagið: Jesús Kristur að Jórdan komi. 
1. þú sagðir, Ljúfi lausnarinn! „Leyfið að börn- 
in megi Blessuð á fundinn berast minn, Og bann- 


Skirnin. IÐL 


ið þeim það eigi“. þú helgan anda enn í dag þeim 
ofan af himni sendir, Sem hefur barnsins hjarta= 
lar, Og huga til þín vendir, Með flekklaust hjarta 
og hendur. 

2. Mcð náð guðs anda glæpum frá Oss gjörir 
skírmin hreina, Ög guðs orð oss hin góðu þá Við 
„ guð Í trú sameina. Sá skírn og trúin veitast vann, 
Og varð að nýju fæddur, Á fyrirheit guðs föðurs 
hánn, Frélsarans elsku gæddur, Sig reitir hreint 
óhræddur. 

3. þíns Jesú minning barn guðs ber í brjósti 
um æfi þína! það verður himnesk huggan þjer, 
Og helzt þá æfin dvínar. Ok hans þjer taktu herð- 
ar á, Ei hann að játa gleymir; Guð hefur á þjer 
þóknan þá, Og þegar fer af heimi, Hánn þekkir 
þig og geymir. 

4, Ó, vendum allir veg guðs á, Og verðum börn= 
um líkir! því að eins hjarta hreinir fá Í himna kom- 
iztríki; Og byrjum nýja betran nú, Vorn harna- 
rjett ei smáum, Í elsku vöxum von og trú, Guðs 
vínáttu svo náum, Og henni haldið fáum. 


17. Kvöldmáltiðin. 


91. Sálmur. 
fagið: Jesús! þín minning mjög sæt er. 
1. Jesús! þín minning inndæl er, Og æðstu 


102 Kvöldmáltfðin. 


hjartans gleði ljer! Hvað mjög má prísa sælan sig 
Hver sem af hjarta elskar þig! 

2. Hvað inndæl raustin er mjer þín? þitt orð 
er dýrsta huggan mín. þú ert sá vin er fannst 
mjer frið, Og fríar synda byrði við. 

3. þú ert þess vin er iðrast vann, Angráðan 
gjörir hughraustan; þíns hjarta blóðsins heilög 
lind Oss hreinsað fær af allri synd. 

4. Jesús er unan hjartans hýr, Og hugsvölun- 
ar brunnur dýr; Hann upp til hæða hefur þann, 
Er harma byrði þrykkjast vanu. 

5. Vor skynsemd ei það skilur ljett: Guð skuli 
sýnt fá náð fyrir rjett; En hjartað, við hans gæzku 
glatt, Svo gjörla finnur það er satt. 

6. Mitt athvarf, Jesús! er til þín. Öll á þjer bygg- 
ist vonin mín; Frá heims tvídrægni hroka' og flærð 
Jeg hjá þjer öðlast ró og værð. 

7. Nær jeg að morgni! á fætur Íer, Á fund míns 
Jesú hraða jeg mjer; Hans orð, sem geymi hjarta 
í, Jeg hjá mjer upp þá vek á ný. 

8. Konunga Jesús æðstur er, Hann allt með sín- 
um krapti ber; En þeim hann trúa öruggt á Í 
ást og mildi býr þó hjá. 

9. Ó mildi Jesúc, mjer vert hjá! því mín er 
sála hólpin þá. Án þín hún enga hefur hægð, 
En hjá þjer lif og: fulla nægt. 

10. Úr hjarta því, sem hyllist þig, Og hiklaust 


Kvöldmáltítin. #03 


á þig reiðir sig, Hjegómi synd og heimska flýr, 
En heilög þangað ást þín snýr. 

11. þín elska, Jesús! er það hnoss, Mót allri 
freistni' er vopnar os; Hún aMra meina er oss bót 
Hún afplánar. vor brotin ljóte 

12. þín ást, er fram í andlát brann, þín und- 
in sem á krossi rann, þinn dauði sem að dauð- 
an vann, þá dýru lausn oss öllum fann. 

13. Í heim til vor af himni stjest, þín heilög 
verk oss unnin ljezt. . þín kvöl og dauði keypti" 
oss. frið, Og kom sátt þinn föður við. 

14. þú sjálfur búa hjezt oss hjá, Svo haft vjer 
gætum traust þjer á; Og andans ró oss aukizt 
sú, Áf ást er sprettur, von og trú. 

15. Með blessuðu víni og brauði hjer Oss breisk- 
um nýjan styrk þú ljer. Víðfrægja deyð vjer vilj- 
um þinn Unz veröld þrýtur, drottinn minn Í 

16. Sá þjer í trúnni tekur við, Og tryggða geym- 
ir sáttmálið. Hann ríki guðs í brjósti ber Og 
begtu finnur hvíld í þjer. 

17. Ó Jesús! helga hjörtu vor, Og hvert þar 
afmá synda spor; þau opna, vek og viðkvæm 
ger, AÐ við þjer tökum sem oss ber. 

18. Já, nú og ætíð oss vert hjá; Allt illt, 
Jesús! rek oss frá, Gef oss loks frelsi frítt vi 
kíf, Farsælan dauta' og eilíft líf. 


>} 


f 
ó 
ð 


104 Kvöldmáltítin. 


92. Sálmur. 
Með sama lagi. 

1. Með klökku kem jeg hjarta hjer, Ó herra 
Jesús! móti þjer. Mín sála girnist sætleik þinn 
Að sjá og smakka drottinn minn. 

2. þú býður öllum blítt til þín; það boð nú girn- 
ist öndin mín. Jeg frám kém hjer því fyrir þig ; 
Æ frá þjer ekki rek þú mig. 

8. Jeg vesæll syndum vafinn er; Mig vjelað 
hafa burt frá þjer Hinn vondi heimur, hold og 
blóð, Og hála teygt á glæpa slóð. 

4. Jeg hefi til þín hugsað títt, en hrasað jafn- 
an upp á nytt; Jeg samvizkunnar sviða fann, 
En sofna þó hún hjá mjer vann. 

5. þú enn mjer hefur boðið blítt, Og blys jeg 
slokknað kveikt á nýtt. Á brúðkaups salinn hrelld- 
ur hjer Með hræðslu? og blygðan klappa fer. 

6. Á þrotum tíminn óðum er, En eilíft myrk- 
ur nálgast mjer; Og eilífðin er ógnarleg þeim 
ekki sáttum ná við þig. 

7. Heitt elskatir mig eitt sinn þú; Æ ertu' ei 
drottinn samur nú? Jú, enn fær kvittuð afbrot 
sín Hinn iðrandi sem flýr til þín. 

8. Ó sýn og Jesús! miskunn mjer, Og migei 
burtu rek frá þjer; þú heimsins undir sveittist 
synd; Æ svala mjer af náðar lind. 

9. Þó boð jeg bryti þrávalt þín, þú þekkir líka 


Rvöldmáltíiðin. 195 


tárin mín, Og veizt:að eg þó elska þig; Æ ekki 
rektu frá þjer mig. 

10. þú drottinn ert svo gæzku gjarn, Þjer gcðj- 
ast sjerhvert auðmjúkt barn.  Hjálpræðis máttinn 
helga þinn Í hrelldu brjósti strax jeg finn. 

1l. Jeg finn, að náð þíns anda er Að eflast 
nú í brjósti mjer, Og brauðið himni fallið frá Mjer 
færir sælu og blessan þá. 

12. Í gleði breytist bölið mitt, Nær borð jeg 
nálgast heilagt þitt; því borinn er af himni hjer, 
Þinn hugsvölunar drykkur mjer. 

13. þar er mjer himneskt borið brauð, Sem bæt- 
ir hverja sálarnauð; Jeg ekki kvíði örbyrgð mín. 
Mig elska ríkan gjörir þín. 

14. Ó;, kom þá Jesús minn til mín, Og mitt 
sje brjóstið hvílan þín. Mín trúin lampi þar sje 
þinn, þjer þjóni von eg kærleikinn. 

15, Og nær þú kvöldverð heldur hjer; Jeg hall- 
ast vil að brjósti þjer, Sem sá nam gjöra sveinn- 
inn fyr, Er sjálfur mest þú elskaðir. 

16. þó eignast gæti' eg allan heim, Af auti 
gagn hvað hef jeg þeim?  Æ ef jeg drottinn! 
er án þín, Hann ei fær bjargað sálu mín. 

17, Ef þig að eins jeg herra hef, Um himin 
ei nje jörð jeg gef. Hver sem með þjer er orðinn 
eitt, Um eilífð hann ei skortir neitt. 

18. Að eilífu skal eg við þig, Minn ástvin Jesús! 


106 Kvöldmáltíðin, 


halda mig; Mín gleði' og styrkur lífs á leið, Mitt 
líf þú ert og von í deyð! 


93. Sálmur. 


Lagið: Svo elskaði guð auman heim. 

1. Ó Jesús! kom, jeg kalla' á þig, Ól kom til 
mín og bú þú mig Undir þá stumd er að nú fer, 
Eg vil setjast til borðs með þjer. 

2. þú stígur helgum himni frá, Og hjer til sælu 
vígir þá Með elsku þinni er aldrei þver, Sem 
allt sitt hjarta gefa þjer. 

3. Jeg gef þjer hjer mitt hjarta? og trkðl Æ 
helga mig af þinni náð; Jeg vil um eilífð vera 
þinn, Vernda og leið mig drottinn minn. 

4. Vertu nú ungdóms athvarf mjer! þú aldrei 
börnin rakst frá þjer. Um heimins villu hætta stig 
Hjálpaðu mjer og leiddu mig. 

5. Láttu mjer skína ljósið þitt, Svo lífsins skeið 
jeg rati mitt; Bf freisting hætt að hendi ber, Ó 
herra! stattu fast hjá mjer. 

6. Íhuga gef mjer elsku þín, Og allt sem leiðstu 
vegna mín; Ogunn mjer hafna öllu þá, Sem angra 
þig og styggja má. 

1. Unn mjer þá heyra ávarp þitt: „Æ vertu 
hjá mjer barnið mitt! því engan vin þú átt sem 
mig, Jeg út gaf lífið fyrir þig“. 

8. Já! næsta klökkur næmt jeg finn, Að nú er 


Kvöldmáltíðin. 107 


hjá mjer andi þinn; Jeg vil að ástvin ciga þig, 
Og elska? af hjarta — en styrk þú mig. 


:ð 
I 
Lagið: sn fg ferra Jesú verndin blíð. 


1. Blessá vorn Aorúlía, ýð og lönd, Líknsami guð! 
og vefndar hönd Breið“ Áir bæði hreisi og höll, 
Og hjálpa svo 4 veik 'vór öll Í friði og eining 
vinnum vjer, Með“ Fon og elsku" og trausti? á þjer. 
Án þín vor máttur. ekkert þer. 

2. Gef oss FA: fe oss dug, Góði faðir! 
'órja þraut að sigra! og 
I “ Ó guð! varðveittu 

skaltu fyr og síð. 


6. Sálmur. 
A agi: Babýlon við vötnin ströng. 

Guð feðra vorra, gæzkan trú! Guð, faðir 
manna? og þjóta! Vernda, farsæl og friða þú Vort 
fósturlandið góða. Kærleiks og friðar fógur bönd 
Fast lát samtengja brjóst og hönd Gjörval!ra lands- 
ins lýða. þinn góður andi gefi' oss náð, þín gut- 
dóms orð og sannleiks ráð Ljóst skilja og ljúft 
Þeim hlýða. 


108 Fyrirbænir. 


2. Nú bræður! hjarta eittog önd Í öllum lands- 
lýð búi; Hver ósk, sem nokkri hreifir hönd, Til 
heilla öllum snúi. Að jafna skyldu' og jafna rjett, 
það játum vjer oss takmark;sett, Og allir að því 
stefnum, Öll ánauð hverfi? og“ðfund flá, En andi 
Krists oss glætist hjá, Og stjórni? í öllum efnum. 

2. Styrk, fatir! þá sem feðrá byggð Með feðra 
manndóm etoða, Sem efla sannleik, dáð og dyggð, 
En dreifa lasta voða. Hver velferð stundar lýðs 
og lands, Og ljettir byrðiíaumingjans, þess virztu' 
í mildi minnast. Blessa hvern fund um frelsi og 
dyggð; Með fögnubi loks í engla byggð, Ó guð! oss 
gef ogs að finnast. 


Í 
96. Í A á Ps 
Lagið: Gef þinni Ér góðan frið. 


1. Blessi þig héfrans höndin = 
föturlandið! Veri þín bf og vörnin Mót 


voða og öllu grandi; HerSveit hans við hliðiþjer 
standi! 

2. Guð þinn tillukku greiði stig, Og gjöri-bless- 
an fylla! Guð elski þá er elska þig, Til auðnu 
þinnar stilla. Vei þeim sem þjer vilja illa. 

3. Sannleikur, eining, ástúð hrein, Og allar góð- 
ar dyggbir Út breiti sig á alla grein Um allar þ'n- 
ar byggðir; Flýi villa, lærð og styggtir. 

4, Dafni vor börn á brjóstum þín Sem blóm í 


Fyrirbænir. 109 


hlíðum dala, Og gæti jafnan sóma sín: Sannleik- 
ann gjöra' og tala, Hefjist svo til himna sala. 

5. Frjálslyndi, manndáð, frjófsöm dyggð Oss flói' 
í brjósti og æðum; Guðrækni' og friður blómgi 
byggð Beztu farsældar gæðum. Gef oss þetta guð 
á hæðum! 


97. Sálmur *. 
Lagið: Einn herra eg bezt ætti. 

1. Herra í heiðri sönnum, Vor hjálpin traust og 
líf! Æ vert þú öllum mönnum Áthvarf, styrkur 
og hlíf; Harmandi þreytta' og þjáða þig biðjum 
fair kær! Að hugga, hressa' og náða, Hvað sem 
þeim amað fær. 

2. Ó guð! þeim veiku vertu Með vægð og mis= 
kunn hjá; Hjúkrun og hjálp þeim sjertu Höndin þín 
frelsi þá; Lát þá örmagnast eigi Í eymd og hörm= 
un Hjálp' þeim svo hefja megi Sín hjörtu 
upp til þín! 

3. Fæð þú föðurleysingja, Og fátæk smábörn- 
in; Alla sem örbyrgð þvingar, Atstoðarlausa menn. 
Ó föðurlausra faðir, Og forsvar ekkna bezt! Vert 
þeirra vernd og faðir, Sem verndar þarfnast mest! 

4. Gef þú þeim styrk að standa, Sterki drott- 
inn! í þjer, Sem frek vill freistni granda, Fall og 
tjón búiðer, Svo að þeir sigri nái 'yr son þinn Jesúm 
Krist, Og fyrirheitna fái Fullsælu' í himna vist. 


*) Eptir sjora Sigurð Júnsson í Presthólum; mikið breyttur. 


110 


19. Sálmar til vissra tima. 


—— 


a. Haustsálmur. 
98. Sálmur. 
Lagið: Í Babýlon við vötnin ströng. 

Text hryggðarskrúð býr sólin sig, Og sjer frá 
oss vill hraða, Og seint upp rennur raunaleg Úr 
roðanum ský-kólgaða. Hin fagra liðin árstíð er, 
En ísköld hret og stormaher Allt landið hrjá og 
hrella.  Jörtin er föl og sollin sút, Og sjerhver 
jurtin niðurlút, því blóm varð fögur fella. 

2. Vor fögru tún má fretin sjá Og farna gull- 
kápuna, Og hrygga undir hörðum snjá Sig hylja 
náttúruna. Sig flokka rjeð um fjöll og strönd 
Og flaug af stað í betri lönd Hinn fríði fugla 
skari; Guð almáttugur annast þá, Hann einn er 
bæði" á landi? og sjá Fylgd þeirra' og forsörgari. 

3. Enn ossí kuldans eigin byggð Han ast 
vill og geyma; Hans föst ei brugðizt fær oss 
tryggð, Er fuglum ei kann gleyma. Og engin 
neyð oss neitt fær gjört, Ei nóttin vetrar köld 
og svört, því oss vill herrann hlífa; Hann björg 
hins iðna blessað fær, Og blysið náðar skært þeim 
ljær, Sem í hans ótta lifa. 

4. Ó guð! hvað skjótt vor æfin þver? Oss ár- 
in með sjer bera; Kenn oss að svo sem sáir 
hver, Hann síðar upp mun skera, Svo ellin verði 
oss angurs frí Sem æskustundin glöð og hlý, Vor 


ta 


Sálmar til vissra tímá. 111 


heiður hárin gráu; Og æfi haustið að sem fer í 
inndælt vor það breyti sjer, Hvers allt af sól vjer 
sjáum. 
b. Kvöldsálmar. 
á 99. Sálmur“. 
Lagið: Hjartað, þankar, hugur, sinni. 

1. Lífsins æðar uppfyllandi „ Örfist nú og lifni 
blóð; Minn sig hefji allur andi Upp til guðs á 
himna slóð. Ó mín sál þú ert dýrkeypt, Iðju=- 
leysi' er því ei leyft, Heldur ber með hag. og 
tungu Herrans lof sje af þjer sungið. 

2. því svo víti sem himins hæðin Hvoólfist kring=: 
um fold og ský, Gefst til orsök að menn skoti 
Almátt guðs og dýrð þar í; Engin sól svo undir 
gár, Að ei gefist rökin klár Oss til guðs með iör- 
an venda Áður en kvölds er ljósið tendrað. 

3. Ó guð! skylt mjer er að „játa, Óverðugur 
mjög þó sje, Að þú þreytist ei að láta Allskyns 
gæzku mjer í tje. Líkþrá synda! í barmi" eg ber 
Burt þó ei þú skúfar mjer, Heldur líkn og lækn- 
ing veitir, Ljúft sem faðir við mig breytir. 

4. Hversu mörgum héilla dögum Hefur þú við líf 
mitt bætt, En jeg hef — það er mín klögun — Ekki 
þessa jafnan gætt; Hvað opt hefur sólin sig Sýnt, 
og brennt guðs mark á mig, Sælli náðartíð svo 
tæki, Tíðum sem jeg mjög afræki. 


*) Eptir siera St. Ólafsson; lítið breyttur. 


112 Sálmar til vissra tíma. 


5. þessum degi', er dregst að kvöldi, Dreg jeg 
þúsund merki af Um þinn máttinn, vægð og veldi, 
Veslum mjer sem náð þín gaf, Moldarauka og 
maðka sekk; Mínu jeg frá verki gekk Yndis- 
nægtum umfaðmaður, Alheill bæti, fær og glaður. 

6. Ó minn guð! eg ei skal venda Upp í mína 
hvílu fyr En þá illu saurgan synda Sem í mínu 
hjarta býr, Eg hefi látið angra mig, Og hvað mjög 
eg styggði þig. Drottinn! ef í dóm þú gengir, 
Dúr mjer veittist framar enginn. 

7. Eg sný drottinn! auga mínu Á þíns sonar 
bitran deyð, Minnist þess hvað megna pínu Mína 
fyrir synd hann leið; Hann tók mína sekt á sig, 
Sár og kaunin hryggilig; því skal jeg harma' og 
hata' hið ranga, Og hans á vegi keppast ganga. 

8. Ó guð! halda yfir mjer vöku Englum þín- 
um bjóða ger Í náttmyrkurs þyngsla þoku, þá 
jeg veit ei neitt af mjer; Veit að sál mín vaki 
þá Værð er líkamanum á; þína sjái dýrð í draumi 
Dauð frá heimsins syndaglaumi. 

9. Grið og friður slys af slái Sem slagbrandar 
um menn og lönd; Böl og óhöpp byggð ei nái, 
Blessuð oss þín verndi hönd. Rjettlætisins sanna 
sól! Send oss öllum hlífð og skjól; Höllin kongs 
og hreisið lægsta Hreppi vernd og forsvar nægsta. 

10. Út af skal hjer upp á leggjast; Eigðu Jes- 
ús dvöl hjá mjer! Eg míns hjarta innan veggja 
Upp nú reiði hvílu þjer. Heims áhyggja, happ og 


Sálmar til vissra tíma. 113 


nauð Hverfi burt og liggi dauð. Ys veraldar eg 
vil hafna, Og hjá mínum Jesú sofna. 


100. Sálmur. 


Lagið: Guðs vors nú gæzku prísum. 

1. Ó guð! þá aðrir blunda, Og allt er kyrrt 
um mig, Við þig jeg fer til funda, Faðir! og lofa 
þig; Hark þegar heimsins dvín, Eg vík í einver- 
unni Að hinum helga brunni, Sem svalar sálu mín. 

2. þá fegurð hverja hylur Húmið jörðunni á, 
Og ljóma dagsins dylur, þín dýrð mjer opnast þá 
Frá helgri himna byggð, Svo inn í sálu mína Sann- 
leiki og náðin skína, Öll dreifist dimma? og hryggð. 

3. Það ljósið bezt, er ljeði þín líkn um nætur 
stund Mjer veitir værð og gleti, Vaggar í sætan 
blund; Við það jeg vakna? á ný. Meðan þú, faðirinn 
mætur! Mig hjer uppalast lætur Frumskóla foldar í. 

4. Æ lát mig aldrei sakna, Ó faðir! nátar þín, 
Unz jeg þar eitt sinn vakna, Þá endar hjervist mín, 
Sem sjálfur sól einskær, Ert þú, og eg þig skoða, 
Eilífan friðar boða, Og kem þjer nær og nær. 


101. Sálmur. 
Lagið: Heimsins stýrir forsjón fasta 
1. Einn er dagur enn þá liðinn, Aldrei framar 
kemur hann. „Nýja nótt með nýjan friðinn Náð- 
in guðs mjer senda vann. þú ert, drottinn! sjer- 


ilt Sálmar til vissra tíma. 


hvert sinn Sami náðar faðirinn, Vora daga, vorar 
nætur Víst þú hjá  þjer taldar lætur. 

2. Eg mig fel í umsjón þína Öruggur þá sólin 
flýr; þökk þjer fram ber þíða mína þegar ljómar 
dagur nýr. Berji dauðinn dyrum á, Drottinn! mig 
það huggi þá, Að í dauða eins og lífi Eilíf mis- 
kunn þín mjer hlífi. 


102. sálmur. 


Lagið: Greinir Jesss um græna trjeð. 

1. þessi dagur á enda er, Ó fuð, minn guð! jeg 
þakka þjer Alla þá náð, er nú sem fyr Mjer náð-. 
arsamur auðsýndir, 

2. Meótak mig, breiska barnið þitt, Bezti faðir! 
og gef nú kvitt Brotin mín öll, svo blíðu þí Búa 
finni" eg í hjarta mín. 

3. Líf mitt og. sál með traustri trú, Trúfasti 
guðl. þjer fel eg nú; Í þínu nafni svo um sinn 
Sofna jeg glaður drottinn minn. 

4. Höndin þín blessuð hlífi mjer Við hverju 
því sem skaðlegt er. Hjá þjer mitt athvarf allt jeg 
hef, Af öllu hjarta þjer mig gef. 

5. Heilbrigðum vakna veit þú mjer, Ef viljinn 
góði þinn það er.  Snúist minnsdúr í dauða! eða 
pín, Drottinn! frelsaðu „sálu mín. 


103, Sálmur. 
Lagið: Hvað góðgjarn ertú Kristur kær. 
1 Minn góði guð! jeg þakka þjer Fyri þenn- 


Sálmar til vissra tíma. 1í5 


an dag sem liðinn er; Og hvert það stig er flutt 
mig fær Friðsælu þinnar bústað nær. 

2. Ferðamaður á foldu hjer Ei fastan bústað á 
jeg mjer. Nær dagferð hver því úti er, Eg leita, 
guð minn! skjóls hjá þjer. 

3. Líkamans hvíld þig blessa bið ; Í brjóst mitt 
einnig send þinn frið, Ef vegi þínum veik eg frá, 
Veit mjer þess gæta' og að mjer „sjá. 

4. Styrk mig nær eg á fætur fer, Ó faðir minn ! 
að geðjast þjer, Og auðsýna þjer elsku mín Með 
ást og hjálp við börnin þín. 

3. Styrk mig að feta feril þann, Minn frelsari 
sem þræða vann, Með gáfum þeim er gafstu mjer, 
Að gagnast heimi og þjóna þjer. 

6. þú þekkir breiskleik mikinn minn, AS mis- 
kunnsami faðirinn! Í Jesú nafni náð mjer sýn, í 
náð og mildi lít til mín! 

7. Í þeirri sofna von jeg vil, Og vakna glaður 
starfa til, Og þína hönd mjer halda við Unzhimna 
leiðir mig. í frið. 


104. Sálmur. 
Lagið: þjer mikli guð sja mesti prís. 

1. Í foldar skugga' er svifin sól, Nú sá hinn 
þreytti hvílast nær, Hins sjúka upp er búið ból, 
Og blund hið grátna augað fær. 

2. Eilífi drottinn! augu þín þau alein vaka ci 


i16 Sálmar til visera tíma. 


þreytast par; þú lifir æ, þitt ljós ei dvín, Lífsins 
fatir og birtunnar! 

3. það sem þú skaptir, ó guð! einn, Með orti 
máttar þíns þú ber, Alvitur, góður, helgur, hreinn. 
Allt hvílist það í skauti þjer. 

„ þú gefur lúnum þæga ró, þú gefur sjúkum 
líknar stund; Og hjarta það sem hryggtin smó 
þín hressir mildi í værum blund. 

5.. þú virðist líka að minnast mín, Og mig 
nær dagsins þreyta lýr, Mjer hjálpar blessuð hönd- 
in þín, Og hvíld að aptni þreyttum býr. 

6. Hvíldu nú einnig hjartað mitt, Himneski 
sálna vinurinn! Gjör það við eymd og kvíða kvitt, 
og kveik þar ljós og fritinn þinn. ; 

7. Æ gefðu mjer að sofna sætt, Eg sálu? og 
líf þjer guð minn fel. Nær þín fær heilög hönd 
mín gætt, þá hlýtur mjer að líða vel. 


105. Sálmur. 


Lagið: Öll náttúran enn fer að deyja. 

1. Einhvern tíma í seinasta sinni, Sæng til hvíld- 
ar leggst jeg í minni; Blákaldur mín bíður í foldu 
Betur þröngur, gjörður af moldu. 

2. Engan þó mjer eykur það kvíða, Eg þar 
finna værð mun svo blíða, Unxz til dags, ei enda 
sem tekur, Almáttug guðs raustin mig vekur. 

3. Sálar minnar, guð minn! æ gættn, Glæpa- 


Sálmar til vissra tima. Föt Br 


svefnsins forða við hættu, Og við heimsins flá- 
ræðis friði, Fölsk þó gæti öll sín mjer byði. 

4. Í Trúnni styrk mig verk mín að vinna, Og 
veginn ganga botorða þinna; Vært til svefns þá 
vil jeg mjer halla, Vakna glatur þegar þú kallar. 


106. Sálinur. 
Lagið: Hjartað, þankar, hugur, sinni.“ 

1. Sól og gleði sálar minnar! Sjá, jeg mæni upp 
til þín. Hjarta mitt til hvílu þinnar Helga girn- 
ist öndin mín; Kom þú dróttinn mildi minn! 
Mikla vil jeg lofstýr þinn; þig með klökku þeli 
prísa, þinni gærku við mig lýsa. 

2. Skarinn stjarna á himna hæðum, Herra! lof- 
gjörð syngur þín; því er skylt með skýrum ræð- 
um Skaparann prísi tungan mín, Hann sem gaf 
mjer munnsogsmál,“ Mörgum gáfum prýdda sál, 
Og í dag mig engu svipti Af þeim gæðum fyr 
mjer skipti. 

3. Sjál jeg kem. með klökku hjarta, Kvæti lofs 
at flytja þjer, Auglitinu blíðu bjarta Bið þú virð- 
ist snúa' að mjer. „Guð, mín unan eilífleg! Í þjer 
lifi og hrærist jeg; þín ber mildin mig á höndum, 
Mjer frá dauðans forðar böndum. 

4. 0, að hver og einn minn væri Ándardrátt- 
ur löfsöngs hljóð! Ó að hver mín athöfn væri 
Ilmsæt drottinn þjer, og góð! MHreifing sjerhver 


118 Sálmar til víssra tíma. 


hjarta míns Heilags blærinn anda þíns, Allt mitt 
líf það oflrið góða, Eg þjer glaður dirfist bjóða! 

ö. Hreinsa mig af saurgan synda, Send mjer 
helgan anda þinn! Freisting hættri frá mjer hrinda 
Frelsari mjer hjálpa minn; Sálu minni send þú 
frið; Svo, þá hverfur náttmyrkrið, Endurnærtur 
elsku þinni Öruggur þjer þjóna kynni. 

6. Þreyttur leggst jeg nú til náða, Náðar fað- 
ir! gættu mín; Alla mædda, alla þjáða Endurnæri 
miskunn þín. Gef þú öllum góða nótt; Gef að 
morgni nýjan þrótt Öllum þeim þú aptur vekur, 
Eilíft líf þeim burt þú tekur. 


20. Barnabæn. 


107. Sálmur. 
Lagið: Allt mitt ráð til guðs jeg set. 

1. Ó Jesús bezti bróðir minn, þú barna ljúfi 
vinurinn! þjer vil jeg þakkir gjöra; þín milda 
hönd, sem börnin bar, Blessaði mig nær skírður 
var; Hjá mjer þú villt æ vera. 

2. Æ! minn frelsari eg þig bið, Sem ert svo 
góður börnin við, Lát okkur aldrei skilja; því ef 
þú Jesús ert mjer hjá, Eg verð gott barn og 
læri þá Míns guðs að gjöra vilja. 

3. Frá öllu vernda illu mig: Lát orðin ljót og 
syndsamleg Ei koma mjer af munni; Sakleysi 


Barnabæn. 119 


geyma mjer gef mitt, „Um miskunn guðs og ríki 
þitt Svo viss jeg vera kunni. 

4, Af himni lát mjer bjálp í tje, Svo hlýtið 
barn og gott jeg sje, þinn andi æ mig leiði; þinn 
góður engill gæti að mjer, Og greiði veg minn 
hvar jeg fer, Svo ekki mig jeg meiti. 

5. Ef sjúkur jeg eða saklaus græt, Æ! sjá mig 
' þá, og úr því bæt. Öllu, sem að mjer gengur. 
En heim mig beri. í himininn Heilagur englaskar- 
inn þinn Nær lifa má ei lengur. 


21. Huggan hins blinda. 


10$. Sálmur. 
Lagið: Til þín heilagi herra guð. 

1. Jeg fæ ei sjeð guðs fagra dag, Sem fuglinn 
minnsti prísar; þó má jeg una mínum hag Og 
mildi drottins lýsa. Mín hugskots sjón því óskert 
er, Guðs andi býr í hjarta mjer, Hans ljós mjer 
veginn vísar. 

2. Hvað ekki sjá mín augu veik, það andans 
sjón mjer kennir; Guðs mildi, speki og mikilleik 
Oz mátt jeg sje með henni; Jeg sje þá líkn sem 
leiðir mig Ög lagði svo minn æfistig, Að hug til 
hæða renni. 

3. Minn, Jesús! vinur enn þú ert Og athvarf 
blindra manna; þú huggar blítt, þá bölfær snert, 


129 Huggan hins blinda. 4 


því böl rjest mannlegt kanna; þú lítur einnig 
ljúft til mín, Mig leitir ósjen höndin þín Í húmi 
hörmunganna. 

4. þú vildir líka lýsa mjer, þú ljós veraldarinn- 
ar! þín orð jeg fæ að heyra hjer, Sem hjarta í 
guðs mjer kynna. þú býr og einnig borthald 
mjer, Og blítt að hjarta vefur þjer Með örmum 
elsku þinnar. 

5. Guð minn! mín unan er í þjer, í þjer jeg 
sofna og vakna. Nær gleði þá þú gefur mjer, 
Jeg glaumsins ekki sakna. þó heims á dýrð mjer 
hvirfi sýn, Mjer himnadýrð því fegur skín, Nær“ 
myrkra-reipin rakna. E 

6. Sú dimm sem hylur nótt mig nú, Hún nýj= 
an dag mjer boðar, Mín augu þegar opnar þú. 
Við uppheims morgunroða. þó heims jeg fái ei 
sól að sjá þitt sæla auglit skal jeg fá Um alla“ 
eilífð skoða. 


22. Eptir sjúkdóm. 


109. Sálmur. 
Lagið: Ó drottinn alls valdandi. 
1. Ó guð sem öllu skiptir: Óhreysti og heilsu, 
lífi og deyð, Mín þökk til þín sjer lyptir, þú sem 
frelsatir mig úr neyð. Von var mín öll á enda 


j 


Eptir sjúkdóm. 121 


Eymd og pín Sára' jeg kennda, En hönd nam þín 
Hjálp og líkn mjer senda. 

2. þín er miskunnin mæta Á morgni hverjum 
fersk og ný; nær hjartað harmar græta, Hugsval- 
ar þú og líknar því, Líkams neyð Líka breytir, 
Líf í deyð Mildur veitir, Hönd þín greið Heljar 
brýtur skeyti. 

8. Mig þegar sorgin særði, Sál og líkama þjáning 
skar, þín blessuð náð mig nærði, þá neyðin hæst 
og sárust var. Æl! hvað má Eg þjer gjalda Ut- 
an tjá þökk margfalda, Og hjeðan í frá Fast mjer 
við þig halda? 

á. Hjálpa mjer, herrann góði! Heitin við þig að 
efna mín, Bæti hátt og í hljóði Himneskrar minn- 
ast gæzku þín. Andi þinn Æ mig leiði, Aldrei 
minn Fót svo meiði; Til himinsinn Hinnsta spor= 
ið greiði. 


110. Sálmur. 
Lagið: Hver sem að reisir hæga byggð. 

1. Ó guð! lát sjúkdóm líkamans Lækning sál- 
unni veita; Gefir þú aptur heilsu hans, Hjálp 
oss þess vel að neyta; Líkama' og sál svo látum 
wjer Lifandi gjörast ofur þjer, Og æ þíns lofs- 
týrs leita. 


23. Við vígslu presta eða innsetningu í 
embætti. 


111. Sálmur. 
Lagið: Kristnir menn um fram allir tíðir. 

1. þú sálna vorra hirðir hái, þú herra og guð 
þíns safnaðar! Sem enn í dag það annast náir, 
Ab ávalt sjeu vaktarar, Er sauða þinna gjöri gá, 
Í góðum högum fóðri þá. 

2. Send liðsemd drottinn þjónum þínum, Er þína 
geyma skulu hjörð; Áf eiginn mætti enginn sín- 
um því orkar matur þess á jörð; Styrk þá að 
bera byrði þá, Er batztu þeirra herðar á. 

3. Æl gef þeim náð þíns góða anda, Og girð 
þá vopni sannleikans; Í allri freistni, voða" og vanda, 
þá verndi og efli styrkur hans. Með gáfum þá 
og gæfu krýn, Ó guð! að dýrð út breiði þín. 

4. Lát þá svo fræti heims ei hylla, Að heilög 
falsi orðin þín; Lát ótta ei nje vild þá villa, Svo 
vogi raust ei hefja sín. það brjóst þeim gef er 
birta kann Með blíðu og djörfung sannleikann. 

5. Gef þeim, erðörum veginn vísa, Áð veginn 
sjálfir þræði rjett; Og sjeu fögur ljós er lýsa Ög 
ljóma skært í sinni stjett. Verk þeirra góð og 
vegsamleg, Svo vegsamlegan gjöri þig. 

6. Ó lífsins guð! á lífsins vegi þeim leiða kenn 
þú börnin þín; Svo hirðar bæði og hjartir megi, 


Við víglsu presta eða innsetningu í embætti 123 


Nær hjervíst fallvölt eitt sinn dvín, Þjer yfirhirð- 
ir ætsti hjá Í unað himna safnazt Íá. 


21. Dauðinn, eilifðin, dómurinn 


1I2. Sálmur. 
Lagið: Þegar kvalarar krossinn á. 

1. Senn hverfur lífsins hryggð og pín, Frá heimi 
snart jeg vendi. Ó Jesús sálu meðtak mín Mis- 
kunnar ljúfri hendi. Hana þú gefið hefur mjer, 
Hana jeg, drottinn! aptur þjer þreytta og særða 
sendi. 

2. Afmáð lát vera æ og kvitt Allt sem jeg 
hefi brotið; Burt rek ei fárátt barnið þitt, Bjarg- 
ar og máttar-þrotið; Já hver sem itrast synda sín 
Svo flýr í bæn og trú til þín. Eflaust fær náðar 
notið. 

3. Á þjer Jesús er allt mitt traust, þín eins 
jeg gjöri leita; þú heyrir mína hjartans raust, Um 
hjálp mjer ei munt neita. Lát enga neyð nje 
háska hjer, Heilagi! skilja mig frá þjer, Ógna 
nje árás veita. 

4. Endurlausnarinn mildi minn! Mína þú synd 
rjeðst bera, Samarfa mættir svo mig þinn Í sælu 
himins gera; Eg veit sú bæn nær og til mín: 
„Æ faðir minn! af gæzku þín Tíknsamur virzt 


þeim vera. 
g' 


124 Dauðinn, eilíféin, dómurinn. 


ö. Af öllu hjarta, ó Jesú! Eg vil mjer til þín 
snúa. Í faðminn þinn mig fela nú, Ög fyrir mjer 
þjer trúa. Góðan viðskilnað gefðu mjer, Glöðum 
og frjálsum æ hjá þjer Í engla byggðum búa. 


113. Sálmur. 
Lagið: Hver sem:að reisir hæga byggð. 

1. Jeg gestur er í heimi hjer, Mitt hverfur líf 
sem skuggi; Nær æfin manns, hvað mætust er, 
Hann margt þó bölið hryggir. En heimkynnið jeg 
horfi á, Og held ókvíðinn götu þá Um dimmu 
dauðans liggur. 

2. Sem frávillt barn um fjarlæg lönd Ei Áótta 
spor jeg tvinna; Neil fús og glöð mín ferðast 
önd Til föður húsa sinna. þar kemur faðirinn 
móti mjer, Og mildur leiðir heim með sjer, Og 
englar fögnuð finna. 

3. Úr eymda glaður gegn jeg dal, þar grafa 
menn hlekki mína; Á himnum ætíð hafa skal Mitt 
hjarta unan sína. Hvað sæll sá kemst í herrans 
hönd, Og himnesk byggir friðar lönd þar storm- 
ar heims ei hvína! 


l14. Sálmur. 
Lagið: Hjaxtað, þankar, hngur, sinni. 
1. Harla mjög mitt hjarta langar Heimsizis 
raunum leysast frá, Inn í himna gleði gánga Gutí 
mínum ástvin hjá; Koma í fagra frelsis borg, 


Dauðinn, eilífðin, dómurinn. 125 


Frí við breiskleik, neyð og sorg; Eilífar hjá þjer 
öðlast vistir, Ó minn herra herra Jesús Kristur! 

2. þú af gærku gafst án saka Glaður líf til 
frelsis mjer. Eg svo skyldi“ að erféum taka Eilíft 
líf með sjálfum þjer; Völ og byrði vil jeg mín 
Varpa loks að fótum þín, Bæn míns hjarta í hinnsta 
sinni Hella út á fótskör þinni. 

3. Fáráð hrelldum fyrir gefðu Fyrir þinn deyð 
hans misgjörðir! Ög til reiknings ei þann krefðu, 
Er um miskunn grátbænir. Styrk í dauðans stríði 
mig, Og stytt það, mildin guðdómleg! Hugga þá 
sem hjá mjer standa Hryggvir þá jeg gef upp anda. 

4. Fyr eða seinna að bana beði Bleikir hníg- 
um allir vjer. Sæll er sá með sáttu geði Og sannri 
trú af heimi fer; Sæll er sá sem setja kann Sína 
von á frelsann; Sæll er sá sem líf nær linnir, 
Líkn og huggun blíða finnur. 

5. Yður drottinn alla blessi, Er yfir vinum fell- 
ið tár, Og með sinni huggan hressi, Hjartna yð- 
ar græði sár! Guð þann yður gefa vann, Guð þó 
taki burt hjetan, Löng er hvorki leið nje Stund- 
in, Lífs og dauðra' er skilur fundinn. 

6. Guðs fyrir vini all-löng ekki Upp til himna 
leiðin er. Sjálfur drottinn sína þekkir, Sjer í 
hjarta þá hann ber. þó hann skilji þá um hrít, 
það er ei nema stuttu tíð. Í eilífum friði faðir- 
inn mætur Finnast aptur glaða lætur. 

7. Guts þjer skuluð aldrei yggja Eilífa mildi“ 


126 Dauðinn, eilífðin, dómurinn. 


og vísdóms ráð; Heldur ætíð öruggt byggja Á 
hans mátt og föður-náð; Hafa keppist hverja 
stund hreina sál og meðvitund. Orði' hans treyst- 
ið æ og hlýðið, Allt þá lyktar vel um síðir. 

8. Lifið vel! jeg vil nú blunda, Vera friðarins 
landi á; Æ vel komnir innan stundar Allir mjer 
að búa hjá; Hversu er rúmið hægt og rótt; 
Hversu bráðum líður nótt. Lifið vel! mitt vitn= 
ar hjarta: Vjer vöknum þuðs í ljósi bjarta, 

9. Hjartað allt og hugurinn vendir, Herra Jesús! 
nú til þín: Í þínar ljúfu líknar hendur Líf jeg 
fel og sálu mín; Kem í fagra frelsis borg, Frí 
við breiskleik, neyð og sorg; Eilffar hjá þjer öðl- 
ast vistir, Ó minn herra Jesús Kristur! 


115. Sálmur. 
Lagið: Nú látum oss líkamann grafa. 

1. Senn lokar dauðinn loks þá hvarma, Sem 
lengi felldu tárin harma; Senn fæ jeg hvíld og 
friðinn því Foldar kyrrlátu skauti í. 

2. En æ! þá dauðans eymd og pína Um kringja 
mig með skelfing sína, Hræddu kunngjörðu hjarta 
mín, Himneski faðir! miskunn þín. 

9. Nær raust mín skert svo skilst hún varla 
Skapari minn! á nafn þitt kallar, Dauða stundunni 
döpru á Ó drottinn, breið mjer faðminn þá! 


EN! 


Dauðinn, eilifðin, dómarinn. 12 


EI6. Sálmur. 
Lagið: Heimsins stýrir forsjún fasta. 

1. Sæll ert þú, er saklaus rjeðir Sofna snemma 
dauðans blund, Eins og lítið blóm í beði Bliknað 
fellur vors um stund. Blessað hjeðan barn þú 
gekkst, Betri vistá himnum fjekkst, Fyr en náðu 
vonzka' eða villa Viti þínu og hjarta spilla. 

2. Guði sál þín geðjast hefur; Geymdan hvers 
kyns hættu frá Sonur guðs að sjer þig vefur, 
Og sælir englar himnum á; Eitt sinn gleðja þar 
mant þú þá er sárt þig gráta nú. Náðar lífs og 
sannleiks sæta Senn hjá brunni þeim skalt mæta. 

3. Stillið harm og söknuð sáran, Særðu hjört- 
un angurvær! Ei hin djúpa dauðans báran Drekkt 
nje granað neinu fær, því sem jarðneskt ekki er. 
Ó hvað dýra huggan ljer: Að allt hvað eðli himn- 
eskt hefur Himninum aptur dauðinn gefur. 

4. Góði Jesús! gef oss.öllum Hið góða barns- 
ins hjartaþel. Gefað aldrei frá þjer föllum, Forð- 
umst syndir heims og vjel. Sálarprýti sje vor 
ein Sakleysisins rósemd hrein. þú villt að eins 
hreinu hjarta Húsið opna föðurs bjarta. 


117. Sálmur. 
Lagið: Öll nátturan enn fer að deyja. 
1. Hversu gletin hvarf mjer í skyndi! Harmur 
kom og rænti mig yndi. „Æ mitt barn — því er jeg 
svo hryggur — Örent hjer sem fölnuð rós liggur. 


128 Dauðinn, eilífðin, dómarinn. 


2. Herra Jesús, huggarinn blíði, hugsvalaéu mjer 
nú í stríði! Guðs míns vilja gef mjer að una, 
Til gæzku hans og speki að muna. 

3. þú fær huggan harmþrungnum búið, Hinum 
villtu? á rjetta leið snúið, Gjört hinn veika styrk- 
an í stríði, Stöðugt þjer ef treystir og hlýðir. 

4. Dauðans myrk þó dimma mig spenni, Dreift 
og af ljett þú getur henni. Einn ljósgeisli orðanna 
þinna Upp fær ljómað nótt grafarinnar. 

5. Hvað þú gjörir, himneski faðir! Harla gott 
og rjett veit jeg það er; Vizka þín það veit ein 
og metur, Veit hvað sanna farsæld mjer getur. 

6. Styrk mig, þó jeg þegjandi gráti, þinn að vilja 
geðjast mjer láti: Mjer í hörmung hugsvala minni; 
Af himni send mjer engil svo vinni. 

7. þú þekkir Jesús sorgina sáru, Samhryggð- 
ist þeim harmarnir skáru, Hjarta blóði helltir út 
þínu, Hjartna vorra! að sefaðir pínu. 

8. Þegar þú á oss leggur aga, Að þjer viltu 
hjörtu vor draga; Þær jeg blessa þess vegna braut- 
ir, þínu nær sem færa mig skauti. 

9. Betur veit jeg barn mitt þú geymir, En 
bezti gæti faðir í heimi; Og að blessað hlutskipti 
hlýtur, Hver sem þinnar samvistar nýtur. 

10. því skyldi eg nú þess vegna gráta, þó þú 
vildir barnið mitt láta Flekklaust koma í fóstrið á 
hæðum, Og frelsast snemma lífsins frá mæðum. 

11. Eitt sinn slær þinn alveldis-spratinn Á okk- 


Dauðinn, eilffðin, dómurinn. 129 


ar gröf, og kvist nú af brotinn, Fagran þá í 
fögnuði þínum, Foreldranum gefur þú sínum. 
12. Svo er eðlið ástar hið blíða, Hún ollir því 
títt að menn líða; En mitt í grát þó gleði fær 
smakkað Og grafarinnar vonað á bakka. 


1IS, Sálmur. 


Lagið: Heimsins stýrir forsjón fasta. 


1. Hvíldu' í blessan hjer og: friði, Holli og dyggvi 
guðsþjóninn! Í þíns herra gakk nú gleti, Góðra 
þjóna laun þar finn! Hjer er sorg og harmur 
nú; Horfinn því frá oss ert þú, Er svo trúr í 
alla staði Oss varst hirðir, vinur, faðir. 

2. Guðs orð hreint og klárt þú kenndir. Krists 
á sauðum hafðir vörð; Kenning með og breytni 
bentir Á brautir lífsins þinni hjörð. Af alúð 
skulum allir vjer Í öllu góðu fylgja þjer; Fyrir 
vorum börnum brýna Breytni góða og kenning þína. 

8. Farðu þá í friði hjeðan, Fritarins vin og Semj- 
arinn! Friðarins guð þú fá munt sjeðan, Í fögn- 
uð hans nú gakk þú inn. Gæzkan hans, er gjör- 
vallt sjer, Og greiðir laun sem verðugt er, Á þjer 
mikli mildi sína, Manndyggð launi' og góðvild þína. 

7. Þegar vin frá vinum slítur Voða-þrungin 
dauðans nótt, þungan stynja hjartað hlýtur, Harma 
drjúpa tárin ótt. En himna faðir helgur sá, Hörm- 
ung þessa er leggur á, Gleði morgun gefur nýjan, 
Geislum roðinn, harma fríjan. 


"130 Dauðinn, eilíféin, dómurititt 


119. Sálmur. 
Lagið: Hver sem að reisir hæga byggð. 

1. Ó herra Jesús! hjálpa mjer, Við heim nær 
verð jeg skilja; En hvenær eða hvar það sker það 
hvíli á þínum vilja. Mín dauðastund er dulin 
mjer, Hún drottinn skrifuð er hjá þjer, Sem öll 
rjeðst ár mín telja. 

2. þinn góður vilji verði á mjer Jeg vel hann 
læt mjer falla; En hjálpa að glaður hlýði" eg þjer, 
Nær heim þú villt mig kalla: Og hjer þess unn 
mjer forsmekk fá, Hver fullsæld er að vera þjer 
hjá Í dýrð um eilífð alla. 

3. Kenn mjer með betran, bæn og trú, Að bíða 
stundar minnar, Að sælu hnoss er hjetzt mier þú 
Mjer heppnist loks að finna; Já, vegferðar mjer 
veit hvert stig Í von og helgan búi mig Til frið- 
ar funda þinna! 

4. Allt fram í andlát greind mjer gef Og guð- 
rækilegt sinni, Svo kvikt á meðan hjarta hef, Jeg 
hafi þig í minni. Og ef þjer þóknast, unn mjer 
þá Í eigin húsi vinum hjá Jeg síðast sofna kynni. 

5. En ef þú hefur ásett þó, Að úti á förnum 
vegi Í háskaveðri, vötnum, sjó, Jeg voveiflega deyi 
þá verði, ó guð! þitt visdóms ráð, En veittu mjer 
að eins þá náð, Að sæll jeg sofna megi. 

6. Æ drottinn! þegar megn og mál Frá minni 
tungu vendir, þá heyr þau kvök, er kramin sál 
Og klökk upp til þín sendir, Og blítt á skarið 


Dauðinn, eilífðin, dómurinn. 131 


blástu þá, Og beiskleik dauðans leys mig frá Með 
ljúfri líknar hendi. 

7. En þjér, ó dýrðar drottinn! má Ei duptið 
reglur smíða; þitt vald jeg gef mig allan á, Og 
engu skal svo kvíða; þú villt mjer vel, það veit 
jeg bert, Og vinur minn og faðir ert, þó deyð 
mig látir líða. í 

8. Mitt athvarf sjertu og einka hlíf Í öllum lífs- 
ins mæðum. Já! ef þú Jesús ert mitt líf, Mig 
auðgar dauðinn gætum, Og vel jeg enda veðhlaup 
mitt Nær vona! á þig og orðið þitt, Og kransinn 
hreppi! á hæðum. 


120. Sálmur. 
Lagið: Guð miskunni nú öllum oss. 


1. Minn ástvin dauðans hefur hönd Hrifið frá 
síðu minni; Hvar get jeg vænt mín hryggva önd 
Huggan og rósemd finni? Guð! virztu' að styrkja 
veikleik minn Og von í þessu stríði; Kenn mjer 
að virða vilja þinn, þó viti ei hvað hann þýtir; 
Hjálp mjer jeg trúi og hlýti. 

2. Hve myrk sú leið og erfið er, Sem einn jeg 
verð að þreyta! —- En fritarstaðinn sál mín sjer, 
Er senn skal hvíld mjer veita. Foreldrar vorir 
falla í gröf, Börn, frændur, ektamakar, Svo vitur 
lífið völt er gjöf, Ei vara gleymum taka Á sálu 
vorri, og vaka. 

3, En eitt ei brugtizt forsvar fær, þeim fróm- 


132 Danðinn, eilífðin, dómarinn. 


lega sjer hagar: Guð er í gleði og neyð oss nær, 
Og næstur þá hann agar; Hann föðurlausra fað- 
ir er, Og forsvar ekkjum geymir. Neitt ævarandi 
athvarf hjer Er ekki er ekki að fá í heimi, En 
guð oss aldrei gleymir. 

4. Ei kristinn syrgja maður má, Sem menn 
þeir von ei hafa. Á himnum fyrri hvíld nær sá, 
Í heimi er fyr menn grafa. Hann fór að eins á 
undan mjer, Sem auga mitt nú grætur; þar fagra 
vista fjöldi er, þú faðir himna mætur! Mína mig 
líta lætur. 


A21. Sálmur. 
Lagið: Faðir vor, sem á himnum ert. 

1. Ól þú sem sefur syndum í, Og synda kætin 
gleður ný, Rís upp, rís, upp! því tæp er tíð, Og 
tími náðar þver um síð; Rís upp, rís upp! því 
enn þá er Guðs ást og miskunn boðin þjer. 

2. Sjál guð sem faðir hrópar hjer, Og hendur 
breiðir móti þjer. Ó taktu fús hans miskunn mót 
Með sannri trú og yfirbót. þá himnahliði loks 
er læst, Ei líknin framar dæmdum fæst. 

3. Yfir þjer hangir dauðans dör; Dagarnir fljúga 
skjótt sem ör; Hvern dag þú guði færist fjær, 
Fordæmingunni nær og nær; Aptur að snúa ekki 
drag, Enn þá er tími nú í dag. 

4. Ó hvað er glæpa gleðin aum! Geðfelldum 
líkt hún hverfur draum. Hvað er þinn styrkur? 


Dauðinn, eilíféin, dómurinn 133 


Stytta veik, Er strax nam bila, og húsið sveik. 
Hvað aurasafn og ofur fjár? Að ending moldar 
rekur þrjár. 

5. En hvað er dyggðin dýr og merk: Að dag- 
leg vinnum skyldu verk. Hver er sú speki, er 
hagar vel? Síns hjarta opt að prófa þel; Hvað 
trú guðræknis góðfúss manns! Gleðilegt transt 
til skaparans 

6. Hver er hans styrkur? Herrans náð, Og hei- 
lags anda spakleg ráð, Hver dagastörí hans dyggi- 
leg? Til dauðans vel að búa sig. Hvað er hans 
dauði? Heimför blíð Til himinsins á rjettri tíð. 

7. Ó maður! skoða og glöggt að gá Þann guðs 
fögnuð og vegsemd þá, Er þeim af gæzku gefur 
hann, Er geymdu trúna og kærleikann. Í sælli ró 
og sálar frið það samvizkan fær kannazt við. 

8. Hver limur skjálfi og liður minn! Jeg líta 
vil í afgrunninn; þar himnadrottins hegning stríð 
Á harðsvíruðum brennur lýð; Þar geysa skelfing, 
grátur, vein. En guðs ei mildi spor sjást nein. 

9. En hjartað gleðst og munnur minn Hinn 
milda lofar drottinn sinn, Nær sje jeg í anda sælu 
þá, Er son guðs Jesús himnum á, þeim undir búa 
og ætla vann; Sem elska guð og náungann. 

10. ÆI styrk þú drottinn, styrk þú mig, Að 
stunda boð þín föðurleg; Lát mig ei gleyma? 
að sjerhver synd Er sálu minni dauðans lind. 


134 Dautinn, eilífðin, dómurinn. 


Leiðtogi vertu og ljósið mitt Í lífi og deyð, og 
orðið þitt. 


122. Sálmur. 
Lagið: Heimsins stýrir fursjón fasta. 

1. „þú skalt deyja og dæmast síðan“ Drottins 
eilíft lögmál tjer. Holdið má til moldar líða, En 
mannsins sál ei dauðleg er; Hún af drottni dæm= 
ast á; Dómur hennar verður sá, Heilagleiki hans 
er vildi, Hver um eilífð sítan gildir. 

2. Herra, fyrir hegning þinni Himnar skjálfa, 
titrar storð; það í tíma mig á minni Míns að geyma 
Jesú orð. Líf og dauði — líttu á! — Leikur val- 
ið þessu á. Vel, ó sál míni vel hið bezta, Og 
vali þínu ekki fresta. 

3. Hertann ei oss hingað setti, Hjegóminn að 
sje vort mið, Heims að skulum hyllast pretti, 
Holdsins munað sofa við; Heldur til þess boð hans 
blíð Bljúgir geymum ár og síð, Í Ást og eining 
upp til bæta Allir stöðugt keppumst þræða. 

4. Guðlegt líf og góðan enda Guð samtengja 
þetta vann; Hver frá illu ei nam venda Í eilíft 
myrkur ratar hann. Já þau dýrkeypt gæðin góð, 
Guðs er sonur ávann þjóð, Einnig þeim að engu 
verða, Er í glæpum djarft sig herða 

5. Mildi Jesús! mjer til bezta Mínum högura 
öllum snú; Ávalt betur unn mjer festa Ást á þjer, 
og styrka trú. Tak hið illa allt frá mjer, Állt 


Dauðinn, eilífðin, dómurinn. 135 


hið góða? eg hef í þjer. Styrk mig þínu lífi að lifa, 
Lát mjer ekkert frá því bifa. 

6. Hels nær kemur stríða stundin, Styrk mig 
veikan, Jesús minn! Anda míns nær bresta bönd- 
in, Ber hann þá í himininn. Verðskuldan og vörn- 
in mín Veri blessuð árnan þín. Láttu mig um 
aldir alda Elska þig og lof þjer gjalda! 


123. Sálmur“. 
Lagið: Krists er koma fyrir höndum. 

1. Ó vöknum! Sjá oss vekur Voldug af himni 
raust, þögn dauðans þunga hrekur, Og þrumar 
værðarlaust Gröfunum eitt sinn yfir: „Upp dauð= 
ir rísið þjer! Drottinn í dýrð sem lifir Til dóms 
nú kominn er“. 

2. Jörð, höf og himnar ljá ii Herflokkum 
engla með Son Mannsins munu sjálfan Menn fá 
í skýjum sjeð, Með dýrð og dásemd mætri; Djúp 
opnast, hrynja fjöll; Kringum hans konungs sæti 
Heims kynslóð safnast öll. 

3. Með von og megnum kvíða, Sem málað eng= 
inn fær, Dauðþöglar dróttir bíða, Unz drottins 
röddin skær Skilnatar skipan gefur; Skjótt heyr- 
ist kæti og vein, þá dýrð útvalda vefur, En vonda 
skelfing ein. 

4. Jesús! þín koma kætir Kraminn og brelldan 
mig; Nær jeg þess grandvar gæti Að ganga á 


") Sbr. Matth. 25, 31. o. Í. 


136 Dauðinn, eilífðin, dómurinn. 


þínum stig; þá lít jeg gröf með gleti, Hún grát 
í fögnuð snýr; Hvíldum þeim húms á beði þú 
himna dýrð mjer býr. 


t 124. Sálmur. 
Lagið:  Himinsól vendi í hafsins skant inn. 


1. Á himnum, á himnum, þar herrann guð býr, 
Hvað háleit er sælan, hvað mikil, hvað dýr! Aug- 
liti þar jeg til auglitis má, Frá eilífð til eilffð- 
ar guð sjá. 

2. Á himnum, á himnum ér hrein dýrð og skær, 
Hádegis sólin ei líkzt henni fær; Sú sólin sem 
eilíf og sí=björt skín hjer, Sjálfur þeð drottinn 
vor guð er. 

3, Á himnum, á himnum er fullsælan fríð Í 
flokki guðs heilagra um eilífa tíð. Önd mín þar 
verða skal englunum lík, Af eilífum lífs gæðum 
flugrík. 

4. Á himnum, á himnum eru? horfin öll tár, 
Harmur og dauði, og kveinanin sár. Á himnum 
er fögnuður, friður og líf, Fullsælan guðdómleg, 
eilí€. 

5. Á himnum, á himnum sú ofurgnægð er Ei- 
lífrar dýrðar, sem nokkurs manns hjer Eyrað ei 
heyrði, nje auga nam sjá, Ei heldur hugur bar 
skyn á. 

6. Á himnum, á himnum hinn heilagi býr 


Dauðinn, eilífðin, dómarinn. 137 


Heimanna og veranna faðirinn dýr. Engla þar þrí- 
tekur herflokkur hver: „Heilagur drottinn vor 
guð er“! 

7. Himneski faðir! nær hjeðan jeg fer þíns 
himins þá opnaðu Paradís mjer. Já! ef jeg í trú 
held mjer öruggt við þig Eilífri krýnir þú dýrð 
mig. 


138 


Upphöf sálmanna. 


Sálmur. 
A. 
Á einum gubi er mitt traust. . 2... 2... „ óð. 
A himnum, á himnum, þar herrann guð býr 124. 
Að hafa nægt og heimsfögnuð . ....... 63. 
Alleherjar drottinn! dýrð sje þjör 2... .. Ki 
Astríkurserti og smók 
B. 
Blessað sje Jesú blessað nafn ........ 22. 
Blessa vorn konung, lýð og lönd ...... 94. 
Blessi þig herrans höndin mild ....... 96. 
ER. 


Eilífur: faðir allra Vor... sn Á. 
Eilífur: dróttinn mppstil þin 
Einhvern tíma í síðasta sinni ....... . 105. 


Einn er dagur enn þá liðinn 2... 101. 
Er jeg ei meira, ó minn guði ...... sr 
EF. 

Fallna mannkyn! guðs að gáðu ....... 49. 
Erelsatteminnæs a 5 
G. 

Gott er að koma guðs í hús ......... 81. 
Guð feðra vorra gæzkanstrú 0... 22... s....:9ð. 
Guðs barn! un við gæfu þínu. ..... .. 64. 


Guðssem háleitassáf rs þá 0. 
Guð vor faðir á himna hæðum ......-. Ei 


Upphöf sálmanna. 


EH. 


Háleit gleði. himneski faðir... .. 
Harla mjög mitt hjarta langar... .... 
Hátignarfulli herra. þjör...0...... ks 


139 


Sálmur. 


Heiðrum guð föður himnum á ........ 121 
Heilög þrenning vertu oss hjá ........ 6. 
Heilagi andi! hjartans gleði ......... 46. 
Herra steheiðri sönnum Srí 
Himnasfaðirinn Slot 21. 
Hjálpi mjer guð þín gæskan blíð ..... #9 
Hugsa þú maður hverja stund. . .. 33. 
Hvað dýrðleg sól þín drottinn er .. 82. 
Hvað sæll er sá sem aumum ann. ..... T% 
Hvar fæ jeg sekur hulið mig ........ 50. 
Hve fagurt, gvtt og inndælt er ... 78. 
Hve þrauta myrkt og þungbært er .... 60. 
Hver gengur öruggt guðs á vegi .... 66. 
Hversu gleðin hvarf mjer í skyndi ..... 17 
Í. 
Í dag ó guð og drottinn minn. .... 49. 
Í dag þú heyrir herrans raust... ..... 52. 
Í foldar skugga er svifin sól. .... „ 104. 
I hryggðar skrúð býr sólin sig að RA 8 
hæð mana 89. 
J. 
Jeg fæ ei sjeð guðs fagra dag ...... . 108. 
Jeg gestur er í heimi hjer... ..... ið 
Jesús er minn ástvin bezti. . 2... 25. 
Jesús, er svalar sálu mín .... 2526, 
Jesús helgi hirðir ...... 2... ST TLAR 9 
Jesús Kristur vjer þökkum þjer..... 32 
Jesús þín minning inndæl er. .... 9 


140 Upphöf sálmanna. 


Sálnur. 
KR. 
Kenn þú mjer drottinn mildi minn „.... 18. 
Kom blessuð stundin blíð og góð .. .... 30. 
Kom guð helgi andi hjer. ...... 2... 44, 
Kom helgi andi herra guð. ......... 43. 
Kom þú hin frelsta herrans hjörð „..... 83. 
Kvalin trega krossi hjá. sa is 35. 
L. 
Lát mig Jesús lyndan finnast ........ iði 
Lifandi guð og ljóssins drottinn. . 2... .. 14. 
Lífsins æðar uppfyllandi ........... di 
Lít upp mín sál:og Sjá ss str 14 15 41. 
M. 
Með klökku kem jeg hjarta hjer ...... 92. 
Meiri auð, eða brauð ........ a 1694 
Mín önd í guði er svo glöð ......... 56. 
Minn ástvin dauðans hefur hönd ...... 120. 
Minn góði guð jeg þakka þjer........ 103. 
N. 

Nú: sigrar trúin fraustas. alliza 15 stud „it 81. 
Nær sæll og heill þú sofna fær ....... TA. 
0, 

Ó drottinn allt mjer segir ........ oe. 67. 
O guð á sannleiks orðið þitt. ...... „31 851 
) guð í þjer jeg er og lifi. ......... 3. 
0 guð jeg hrópa á þig og þreyi ...... 88. 
Ó guð lát sjúkdóm líkamans ....... . 110. 
O guð, mín hjálp og stoðin styrka ... .. 4. 
Ó guð, sem öllu skiptir 20... 109. 


O guð sem heyrir allra ranst ........ 80. 


Upphöf sálmanna. 14l 


A Sálmur. 
Ö guð þá aðrir blunda 0... 100. 
( guð þín gæzkan ástúðleg 2 ........ 68. 
0 guð þú brunnur ásta hreinn „2... .- 58. 
0 guð þú skalt mitt vitni vera ....... tit 
Ó guð vjer allir erum... 24 
0 herra Jesús hjálpa mjer ......... 119. 
0 minn guð hvað á jeg gjöra ....... 47. 
Ó hvað mörg og mikil gæði ......... 20. 
O hvað veröld yndisleg væri ......... 76. 
Ó hversu lengi á mitt bjarta ..... ... 28. 
Ó hversu dýrmæt guðs er gjöf „...... 69. 
0 Jesús bezti bróðir minn . ......... 107. 


0 Jesús kom jeg kvaka á þig ....... 93. 
0 Jesús minn með auðmjúkt bjarta .... 62. 


0 Jesús trúar augum með .......... 23. 
Ó Jesús þín er enduðipin: sikuð 181 lið, st. 
Orð þitt drottinn er einka sætt ....... 84. 
Ósýnileg og heilög hönd 0... 8. 
Q þú sem ofan af himni há - Ll sagn t4D. 
Ó þú sem sefur syndum Í „2... ar árar 121. 
Ó vöknum sjá oss vekur... 123. 
R, 
Rís upp mín sál og bregð nú blundi .... 19. 
G. 
Sannlega jeg verð játa .0...0.... 6 
Senn hverfur lífsins hryggð og pín ..... 118. 
Senn lokar dauðinn loks þá kvarma. . . „ „ 116. 
Sjá allra augu upp á þig 2... .3..... 58. 
Sjáið Jesúm kvölunum kraminn .. . 2... 34, 
Sjá þinn konungur kemur nú ........ 29. 
Sól og gleði sálar minnar .......... 106. 


Svo lengi mörk á vörmu vori. 20... 39. 


142 Upphöf sálmanna. 


Sálmur. 
Syndugur mann ..... a 48. 


Sæll er sá mann sem hjarta hreint 9 Fi. 6. 
Sæll ert þú er saklaus rjeðir. .. .... . . 116. 


v. 
Vei þeim er segir: enginn er ....... 


Vertu mótgangs trúr á tíma ......... 59. 
Vor guð oss sjálfur biðja bauð ....... 87. 


No 


Þ. 
Þá Kristur kvaldistis í3.5282. 15 tl 38. 
þakkið, ó þakkið drotfnis .0........ 13. 
þessi dagur á enda er 0... ..... 102, 
Þig herra sálin heiðri mín .......... 19. 
þú drottinn vor sem dóst á kross... .. #40. 
þú heilagi þjer hefja skal .......... d: 


þú herrann herskaranna ........... 15. 
þú kristinn maður heyrðu hjer ....... TI. 


þú sagðir ljúfi lausnarinn ........ a. a:90. 

þú sálna vorra. hirðir hái siss. 4. 1 í 

Þú skalt deyja og dæmast síðan. .....- 123. 
Ö. 


Öruggur fel þú allt þitt ráð ..... A: 


Leiðrjettingar: 

3. bls. 5. 1. að neðan: flestir les: sumir; bls. 4?. 
svo margir les: margir svo; bls. 7? Dýrð þjer, les: 
Dýr þjer; bls 67? vít les: vit; bls. 70? bönd les: 
hönd; bls. 77 neðstu línu: bíta les: býta; bls. 114? 
Jesss les: Jesús. Svo var til ætlazt að upphafsstafur 
byrjaði hending hverja, en Í ekki svo fánm stöðum hefur 
þessa ekki verið nógu vandlega gætt, en þar vísar lagið 
lesendunum á rjettan lestur. 


Í Þjóðdeild 


fs {li lll GT BL 


